■ 

1 



I 

i 



f S L E N Z K 



ÆFINTYRI. 



Söfnuö ' 

I 

af 

M, G r i m s s y n i úg *h Árnas y n i 



Kosta innfest i kápu 32 skk. 



Reykjavik 1S52. 

* . 

Prentiið í prentsmiðju Íslands, a kostnað 

£. {»óröarsonar. 



l 



1 



l 



i I 

F o r m H 1 i . 

\ 

\ 

Lf vel væri, þyrfti laiigíin foriiiáln, lil })ess að skýiíi fíá 

I 

eöli og aníla þcirra iEÍiiiljra, seni lijcrUoiJja íyrir almcnn- 
iilgs augu. En það er hvorttvcgg^ja, aö rúmið lcylir Jiað 
cklu að sinni, cnda verður slíkur forniali ckki saminn, 
fyr cn safninu Vícri lokið, en við vonuin, að þetta sje aö 
eins hinn fyrsti kaíli þcss. í'þcssu tilliti latum við okkur 
því nægja með, að drcpa á það eitt, aö Jxissi æíintýri cru 
skáltlskapur Jíjóöarinnar. J>an eru húningur hinnar ein- 
ÍVildn hugíinnar, sem J)jóðin lifir og hefur lifað ' ])ar 
kemur stiguiöngun hcnnar fram og hinn cinkennilegi blær, 

■H 

scm fnisögur hcnnar cru vanar að yeríi hjúpaöar (, Við-r 
líiiröirnir cru sagöir hJátt á fram án alh'nr orðamælgi cða 
lilgprðítr. Hv«ö' efriið sncrlir, {)á er það mjOg ýinislcgt 
anÖiigl, og sýnir {)að opl, á hvaðfl þckkiijgarsligi fjóö- 
in hefur staðiö; hvaö villa og hjátru — sem núcrkallað 
— hcfnr veriö rík hjá ])jóöinni. 1 Jicssu tilliti eru J)ví 
œíintýrin harla markvcrö fyrir menntiinarsögn J)jóöar vorr- 



lY 

t 

ar, jþau eru eins konar seinni tíma cdda hennar, eða 
goöafræði, sem tíminn hefur lagað og breytt. Ilið illa a 
hjer einatt í stríði við hið góða, en bíður sífellt ósig- 
ur fyrir því. AUt er lifandi, eða^fullt af lífi; fjöll og hól- 
ar eru byggöir af öndum, sem opl og einalt grípa inn í 
maunlífið, og hafa talsvcrð áhrif á þaö. Framúrskarandi 
Jærdómur cr eignaður yfirnáttnrlegum öflum, og með hon- 
um verður allt sigrað. 

. Hvað safnið snertir, getum við þess, að J)að hefur 
einkum verið ókkur hugfast, að aflaga ekkert í meðferð- 
inni, heldur segja það með sömu oröunum, og tíðast er 
manna á meðal, eins og viÖ vonum, að hvcr maður sjái. 
1. sagan, .Sclið, er raunar nokkuð öðruvísi sögð, cn bjcr 
er, en við vildum ckki breyta því sníði, sem hún hafði 
fengið hjá þeim, sem við fengum hana hjá. Engum hinna 

■h 

er í neinu breytt með vilja, en J>ær eru opt sagðar með 
sínu lagi í hverri sveit, og þvi getur sumum fundizt, að 
pær sjeu ekki rjettar. 

Kvæöin eru prentuð eptir afskriplum, $em okkurhafa 
boriit í hendur. l>annig er Kúms- riddarakvæöí tckiö 
eplir einu handriti norðan úr Húnavatnssýslu. Systrakvœði 
er tekið eptir 2 handritum, sem bæði voru skrifuð cptir 

minni, annað austur i Grimsnesi, en hitt £uður á 'Alpta- 

\ 



ncsi. Mcssu- diktur er og tckinn eptir Iveimur handrit- 
uin; aunaÖ iþeirra hafði Guðmundur heilinn Sltagrjörö 
skrifaÖ, cn hilt cr óvíst hver skrifað hefur. Ljúflíngs- 
niál (scm 9g cru kulluö Ljúflingsþáttur, eða Barngælur 
Ljúflíngs, cöa Ljúflingsdiklur) eru einnig tckin eptir 2 
handritum. Annað þcirra var skrifað cptir miuni austur í 
Alúlas^slu, cn hitt handritiö Ijcði doktor H. Schcving okkur, 
Jetta kvæöi hcfur líklega breytzt töluvert frá því, sem 
þaÖ hefur veriö í fyrstu. I háöum handritunum var 4 er- 
indum fleira, cn hjer er prentað, og })ó ekki öU þau sömu 
í háðum, og var þeim kippt úr, af |)ví J)cim haföi auösjá- 
anlcga veriö bætt í síðar, en kvæðið varð til. Doktor S, 
Egilsson hefur sýnt okkur þann góðvilja að lesa kvæðia 

j 

yiir undir prcntun, og velja orðamunninn í Ljúflings- 
mnlum, sem honum {jótti bezt viÖ eiga. Eptir tilvísun 
hans er kvæðinu skipt sundurí 5 kafla: 1. kaflinn (1. — 5. 
crindi) er vögguvísur, 2. kaflinn (6. — 8.) óskir, 3. kaflinn 
(9. — 11,) hcilrœÖi, 4. kaflinn (12. og 13.) spakmæli, og 
5. kaflinn (14. og 15.) er niöurlag. 

Öðrum eins æfintýrum og þessum hafa nú bæöi Danir 
og Jjóðverjar safnaÖ, hvorir hjá sjcr, og þykja þau hver- 
vetna mikils verð. ' Eru þau í mörgu tiUiti lík vorum, og 
Bum þekkjast varla aÖ, nema þá af einhverjum smáatvik- 



um, scm cru cinkenuileg fyrir J>á cða {jú l)jóö. ViÖ gcN 

■ 

I 

uui J)essa helzt í þciin lilgangi, að landar vorir fyrtisl 

eliki fyrir J)að, I)ó við höfum safnað J)essum söguni sain- 

an og birt J)ær á prenti. J>ær eru öliu freniur til sóma, 

en,ósóma fyrir J)jóöina, og J)ess vcgna eru J)?er nú liomnar á 

prent. En meö því að hjer cr að eins fátt citt koinið af 

því, sem við höfnm safnaÖ, hvað J)á af öllu, scm til ey, 

J)á er J)aÖ nú vinsamlcg og innileg bón okkar, aö meuu 

bæöi leiðrjetti þær sögurnar eöa kvæöin, seui hjer eru 

öðruvísi, en Jieir hafa hcyrt J>fp-r, og hœli við ol^kuv nýj- 

um, scm hjer eru ekki. Ilelzt eru J)að þó sögur um 

iVrnefni og Jjess konar, eða scm citthvað cru einkcnnileg- 

ar, sem við biðjuni um. J)á, sem verÖa viö J)essari bón 

okkar, biöjuni við, aö veita annaðhvort ulgcfandanum cÖa 

okkur þann kost á viÖhótum sínuni og leiðrjettingum, eem 

J)cini þykir hœíilcgur. 

Ucykjavík, 16. dag janúarmánaÖar 1852, 

3J, Gvimsson' J' Árnason. 



, Pr e7iiv illur, 

3. bls. ð. linu aÖ ofau: þessum. fyrír })essum,. GO. bls.. 
13.1. að neðan: skoða f. stoÖa. 77. bls., I. I. a. n.; 
liáu í. bún. 99. bis. 3. l a. n,: 109 f. 199, 



Vll 

I 

■ 

I 

ir f 5 r 1 i t e f u i s i n s. 



l>Ís. 

1. Selið : . , ' . 1. 

2. Róms - riílílaríikvji'öi . 8., 

3. SilírúníirstíiÖa Skeljungur , 13. 

4. IJavnafois ...... í lö. 

5. Jón Murti . , . ... . 21. 

6. Halla bóndadóttir 23. 

7. SystrakvæÖi . . . ^ 31. 

S. Svarii skóli ' ' 33. 

9. Sœinundur fróðí: 

a) Sæniundur íær Oddann . 

b) Púkiiin og fjósama&uriim . . • '36. 

c) Kölski ber vatn í hripuui ■ 3S. 

d) Kölski er í fjósi . '. . . 39. 

e) Kölski gjöiir sig svo lítinn, seni hann gat . 40. 

Flngan . '. '. ■'. ■. ■. '.' 41. 

g) Pnkfshlí.stran 41. 

Ii) Sæinundur kveÖst á viö kölska .... 43. 

i) Oskaslundin . . . . , , 44. 

10. Alii niale s\»iritus .46. 

11. Ólafur 0«;; IIelp;a 47. 



VIII 







- 


bls. 


12. 


Galdramennirnir 


i Vestmannaeyjnm . * . . 


57. 


J3. 


Mc^su - dikíur . 




63 

* 


14. 


Sagan af Bjarna 


Sveinssyni og Salvöru syst- 


73, 


15. 






16. 






17. 


Hellismannasaga 




90, 

• 


18, 




* . • . 


PO. 


10. 




100 


20. 






103, 


21. 








22. 


Kaupainaðurinn 




110. 


-23. 


Fardagar álfa . 




115 


24. 


, Galdra - Leifi : 


\ 






a) frá up|>vextl 


j^orleifs og gáfum lians . . 


116. 




b) Trulliconan . 


r 


118. 




c) Jólanóttin 




118, 


25. 






121. 


26. 






123 


27. 


Dalakúturinn . 






28, 


Ijegsteinninn y(ir Kjartaat Ölafssyni . . , . 


130. 




m. 


30. 


Syndapokarnir . 






31. 


^orbjOrn Kólka 

K 


1 


130, 




1. S e li b. 

tegar vj^r ríöum austan um Lyngdalsheiöi 
vestur á ^Þiwgvöll, J)á ríöuni vjer upp hjá 5i*asa- 
^orgum. $ar koma saman lönd f)eirra bæja, 
^emh'ggja umhverfis að heiöinni. $arerheiöin 
'*9est, og niá fiaöan sjá víðsvegar um Árness{)ing, 

Jíaöan sj«st Jingvöllur, Jingvallavatn og Al- 
^^annagjá. Er liún dimm ílits ab sjá, og eins 
^g varnarveggur vestan til viö ^ií^gvöU. Hrafna- 
8já sjest eigi hjeöan; þvi sá harmurinn erhærri, 
^ ^eni nær er. Hjer er ekki óskenimtilegt aö vera, 
l*egar logn er á vatninu á- morgnana og fjöllin 
'^koöa sig í {)vi háöumegin, eins og 1 skuggsjá, 
ólík eru þau nú {íví, sem þau voru þá, er 
[»au kváöu undir lögsagnir- frelsishetjanna á 
$ingvelli. Skógarnir eru horfnir úr lilíöunumj 
runnar á þá sandskriöur. Sólin gyllir reynd- 

^i' tinda þeirra enn, en vatniör minnir jþau á, 

1 



2 

. I 

hvað þau hafa mist. Hjeftan sjest og tílfljótS' 
vatn, sem rennur suftur úr ^'"öVallavatni^ Ja 
Alptavatn Jiar suöur af, en Alptavatn rennut 
aptur um ós {)ann , sem Arnesingar kalla Sogi 
suður i Hvítá að austanverðu við Ingólfsfjall. ]Þí* * 
kemur Hvítá úr landnoröri, og sjest bera í hana 
hjer og hvar milli holtanna. líim kemur fram 
fyrir noröan Vörðufell pg krækir suður fyrir 
Ilestfjall, og rennur fyrir sunnan Ingólfsfjall; 
þar hverfur hún sjónum vorum, en þá verðurj 
oss litiö upp á Ingólfshaug, Jiar sem Ingólfuvi 
lanclnámsmaður á að vera Iieygður. Fyrir norð- . 
an oss sjáuni vjer Kálfatinda, og eru J^rír 
þeirra hæstir. $eir rísa upp samhliða og eru 
víÖir vellir umhverfis þá aö neðan. Jað erii 
Laugarvatnsvellir, })ar sem Flosi fylkti liöi sinu, 
áður en hann reið á Ji^gvöll. Nú ríðum vjer 
vestur eptir heiðinni, og sjáum {^ar ekki annað, 
en gráan mosa og stöku graslaut á milli hól- 
anna, sem allir eru lágir og flatir aö ofan. Ilall- 
ar f)á ávallt jafnt un3an fæti, f)angað tíl vjetj 
komum vestur af heiðinni. ^ar komum vjer 5 
brekku eina, sem Dript heitir. Hún liggur 
• vestan og norðan í heiðinni, neðan frá Kaldár- 
höíða, sem stendur við ósinn, sem rennur úr^ 



3 

Jingvallavatni í Úlíljótsvatn, og nser iiorðiir 
^ndir Laugarvatnsvöllu. Hana niá gjörla sjá 

' af austanverfiri Mosfellshei?)i. 5essi brekka 
skilur Lyngdalsheiði frá ^ingvallahrauni, og 

.Gnnisnesiö frá ^ingvallasveit. 5egar vjer ríft- 
nú vestur umbrekkuna, sjáum vjeráhægri 
hönd vi5 oss húsatóptir. — Jeg ætla nú aft 
segja saniferðamönnum niinum dálitla sögu af 
tó])tum þessumír og skulum vjer á meðan setja 
oss iuður í hrekkuna og hvila oss. 

I fyrndinni var hjer selstaða bóndans' í 
Kaldárhöföa. Solveig hjet dóttir hans, kvenna 
fnðust og vel að sjer um alla hluti; hún var 
i selinu, Einn morgun sat Solveig úti undir 
selveggimm. Veöur var hlýtt og heíöríkt lopt. 
Brekkan var allfögur, og uxu í henni alls koii- 
ar blóm. Solveigu fór að lengja eptir smala- 
niannij og gekk upp k hrekkuna til þess aö vita, 
hvort hún sæi ekki til hans. En 'er hún kom 
iipp í miðja brekkuna, veit hún ekki fyrri til, 
maöur rauöklæddur stendur viö hliö hennar. 
Hann var forkunnar fríÖur. Hann yröir á hana 
^Ö íyrra bragöi, og segir : „Sæl vertu, fríöa 
íjmey! Jeg hef sjeÖ í)ig á hverju kveldi og 



„hverjum morgni, fiegar {ni hefur gengið á kví- 
„arnar ; jeg hef gengíð viö hlið þjer, en{)u hef- ■ 
„ur ekki orbið {)ess vör; fvi f)ú sjer ekki, nema' 
5yþað niannlega. Jeg hef opt setiö hjá þjer á 
„kvehlini brekkunni, og tafið fyrir f)jer. Mennirn- 
„ir vita ekki, livað í loptinu og i hólunum hýv. 
„5íið eru ekki einungis lifantli yerur á yfirborði 
„jarðarinnar, heldur og í loptinu og i miðju 
' „skauti hennðr. Eöa heldur þii, að allur þessi 
„ómælandi geimur sje til einskis gjörður af al- 
„föður? En hvar sem hfið er, f)ar er einnig 
jjástin. Hún sigrar menniná, og hún sigrar þær 
„verur, sem máttkari eru en mennirnir. Hún á 
„sjer eins staö, og f)róast eins innan í hólunum, 
„eins og utan á f)eim. Húnf)arfekki við yls sólr 
„arinnar; f)ví hún er sjálf sól; hún f)arf ein- 
„ungis andstæði, til f)ess að hvíla á." — Sol- 
yeig varð ekkert hrædd, en f)að var eins og 
liún gleymdi sjer ökhnigis, og hún vissi ekki | 
fyrri til, en hún lá í faðmi rauðklædda mannsins. 
5á raknaði liún viö, eins og úr draumi; og ást- 
in, sem hún hafði áöur gjört sjer mjög óljósa 
hugmynd um, hafíii nú gagntekið hjarta hcnn- 
ar. Maðurinn hvarfj og hún var ein. Henni 
fannst, eins og sig vantaði eitthvaö, og sökn- 



k 

I . 



■ 



uður f)rýsti að brjósti lieniiar. Smalinu var 
kominn á kvíarnar, og haföi hún ekki oröið • 
vör við, þegar hann kom. . 

Eptir í)etta heimsótti rauðklæddi maðurinn 
hana opt, og sat hjá henni, en enginn vissi af þvi, 
nema J>au tvö ein. En svo fór, að Solveig átti 
barn í selinu, og sat rauðklæddi maöurinn yfir 
henni, og haföi barniö á burtu með sjer. Eins 
vitjaði hann hennar samt eptir og áður, á með- 
an hún var í selinu . . , 

Eitt laugardagskveld var sólin aö renna 
til viöar, og sló þá gullroða á jaðrana á skýja 
hólstrunum, sem voru aö hnappa sig saman í 
loptinu. Himininn var f)ungbúinn og leit regu- 
lega út: J)okubeItin liöuöust um fjallatindana. 
Fjeð var aö renna lieim á kviarnar á bæ l^eini, 
sem heitir á Villingavatni i Grafningi. Hús- 
freyja sat á bæjardyra - þrepskildinum og var 
að lyppa og skemmta bóuda sínum, sem 
Var að kurla við úti á hlaöinu. 5etta var Sol- 
Veig og bóndi hennar. 5á voru liöin 12 ár 
frá atbuvöi t^eim, sem áður er frá sagt. „Hvcrn- 
wig ætla veðrið verði á morgun, hjartað mitt,'' 
segir Solveig, „mjer s;ýnist hann líta svo re^u- 
jjlega út?" „5að er ekki aö vita," segir 



6 

bóndi, wnijer fykir líklegast J)að ver&i stormur 
„á útnorðan.'* „Ósköp geispa jeg," segir Sol- 
veig, ^eg held það sæki einhver aö mjer." 
„^ig er líklega fariö aö syfja, gó&in niín," segir 
bóndi, „og f)aö mun vera öU aösóknin." »Nei, 
„taktu eptir,^ segir hún, „hjer kemur einhver í 
„kveld." Bóndi stendur f)á upp og liættir að 
kurla. Honum verður litiö út í túniö og sjer tvo 

I 

menn koma. ^J^g held J)ú ætlir að segja satt, 
„góöin niin ; þarna koma tveir menn gangandi." 
Mennirnir komu nú í hlaöið, og var annar rosk- 
inn, en hinn ungur og efnilegur. Undir eins 
og Solveig sjer þ'á, hleyi>ur liún inn i hæinn 
og skilur e])tir lár og lyppu; svo mikiö flýtti 
hún sjer. Gestirnir báöu bónda aö lofa sjeraö 
vera, og það fengu f)eir, Ekki Ijet Solveig f)á 
sjá sig um kveldiö. Um morguninn fóru hjónin 
til kirkju, og ætluÖu aö verji til altaris. Jau 

■ 

kvöddu.allt heimafólkiö með kossi, og báðu 
f)að fyrirgefa sjer allt, er þeim heííi á orðið, 
eins -og f)á var siöur til, og lengi hefur veriÖ. 
Siðan fóru f)au á stað. £n er f)au komu út i 
túnið, spyr bóndi Solveigu, hvort Imn hafi kvatt 
gestina. Hún sagði f)aö ekki vera. „Farðuþá 
5,heim aiítur, elskan mín," segirhannj „og gjörÖu 



7 

íj^að, og breyttu ekki út af gamalli venju guð- 
whrðeddra manna," „$essa mun þig lengi iöra,* 
^egir SolveigjOg fer heim grátandi. Bóndi beið 
faennar stundarkorn, þangað til homim leiddist 
^ptir henni, f)á fer hann heim. Finnur hann 
{>á Solveigu í faðmi hiiis eldra komumanns og 
Voru fíau bæði örend, en pilturinn stóö grátandi 
^PP yfir í>eim. Sagöi hann þá bónda alla sög- 
Hna, eins og faðir hans hafði sagt honum hana. 

ISú er seliÖ í auÖn og brekkan moldriihnin. Fjeö 
h^\t h5 lirciða sig tim hlíÖina, og sjaldan kcmuc 
smalinn þar, af {)ví að hann eigi þar von fjár síns, 
' 'ieldur til þess a5 ganga um í selinu og hvila sig á 
(óptarvegg^jununi, áður en hanii fer up|i á heÍÖína, sein 
fíung fyvir fótinn af mosanum, og, ef til vill, til þess 
vita, hvort hann verði ekki var við huldufólkiÖ í 
^>»'ekkunni. En svo má hann standa upp aptur af sel- 
^^eggnum, að hann sjer þaÖ ekki. j^egar hezt. lætur, 
hoyrjf hann aö eins áraglammið hjá huldufólkinu, j^egar 
í>«'ið raer út á vatniÖ, og fagnar hann því mjög; fví þaö 
Veit á góða silungsveiÖi í vatninu« 



8 .. 

2, Róms - riddarakvæöL 

1. J)cim guð veilti vaid og fræjð, 
veraldarauÖ og fulla nægd , 
þótti ei á þessu liægð; 
því mun sæmdin verða lægð , 
mótgang Iiljóta mæta oður missa frægð. 

2. Fáheyrð saga fyrir mig koin: 
frœgur greiíi sat í Röm , 
alls liyns átti auð og blóm , 
eignast vill því riddaradóm; ^ ■ 
við gröf drottins vcitist lýð sú virðing fróm. 

3. Húsfrú greifans haföi frjett 1 
háskaför, sem á var setl: 

„J)jer hafið auð o^ hánn rjetl ; | 
hver er }>örf á riddarastjett? " 
Ferð hans þessi fjcll því eigi frúnni Ijetl. 

4. Ilann hírti ckki um hennur svar, ' 
heiman bjost og stje á far; 
hjelt í haf og hraktist Jjar, 
hittu skipið víkingar, 
hcrtckinn af hciðnum kóngi í haldi var. ' 
Ærna fjckk hann auðnu skarð, 

eigu hans fjell í kóngsins garÖ; ' 
daga hlaut að draga arð , 

dvöl um ár í þrældóm varð ; ' i 

hann sá það gjörla, að settist fyrír hann sjáfar barð* 
6. Knjefall , vcitir kóngsins fót, | 
* Itaupið býður lausn á mól; , ' ( 

andsvör fjekk hnnn íll og íljót: 

„utan komi hjer þín snól, 

fyrir fjo og bænir fær þú aldi'ci frið og bót". 

. 1 



9 



7. 



8. 



9. 



10 



11. 



rö 



12. 



Fyrir kóngsins fangavörð 
fram bar sína ráðagjörð ; 
hann Jjet ei laun í lofun spörö: 
„IjáÖu mjer mann í scndiföv, 
Yil hann senda vorri frú á valsUa jörö. 
Brjef lians tók, sá bcra kann, 
hurtu gekk og hafskip fann. 
Vaknr knör í Valland rann; 
vífið greifans hitti hann; 

hún opnar brjef, sem ort haföi hennar ciginmann 
Gremst í hng, þá greifans nauð 
glöggt ðkilur; til lausnnr bauð 
ríkið silt og allan auð, 
Gptir vildi standa snauð; 
á hciðið land og hafskip segist hciman truuð. 
Aptur sendi annað brjef : / 
„yðar brjef cg fcngið hcf; 
til frelsis yður utan cf » 
auð og ríkiö viljug gef ; 
'lirædd við sjó og heiöið lið því heima lef". 
Bruðurín jþakkar brjcfarekk. 
Burt til skips hann síðan. gekk, 
byr {ió ckki fljótan fjekk. 
fljóðið hugsar heim við bekk, 
hvernig greifa hjálpa kynni hoU og þckk. 
Hún kringskar hár og krúnu bjó, 
ktipu cins og munkur dró, 
og hörpu geðlega sló 
geysi vcl, svo líver niann hló; . 
^t\nn sína engum sagði áður {)ó. 



1 



■ 



10 

13. Eplir da^a fjögra frest 

lcrðast burt, sem munkur Ijezt; 
auslmenn fagna góöum gcst, 
gígja var við síðu ícst, 

Itóngsins hofmenn kórsveiií þennan kvöddu bezl. 

14. „Hjá kóngum er þjer, herra, hent, 
hörpulist er mikil Ijcnt; 

i liöllu J)á þu hefur Iijent, 

pu hlýtur kaup í staðinn tvennt"; 

fróma brúði fengu sjena ci fyrri kennt. 

15. Kvendið þakkar kóngsins svein, 
kæn þeim ráðum játar sein; 
sem munkur, hvílir ætíð ein, 

í orðum, sið og lifnað hreín; 

Ijct f haf og sjúla fann mcð sæmdar grein. 

16. Urjefamaðurinn birtir frá, 
brúðurin vilji ei greifann sjá. 
Hofmenn kóngsins hana smá; 
hann tók brjcí og las I)ar á: 

„ei kom frúin, út mun liann lausn [yyí aldrei fá". 

17. Munkur kynnist kóngi brátl, 
kátur skemmti síðan af inátt, 
gígju Ijet hann ganga hátt, 
góðan framdi hurpuslátt; 

í höllu var þá Jiciðnu fólki heldur kátt. 
IS. Spilmanns þcssa samhljóð söng 
sæt og margs kyns kvœðaföng; 
stillír þótti stund ei löng, 
staða varð um munkinn þröng, 
"ílykklist þangaö fólkið margt, svo fylltust göng. 



11 

Víojileik munksins furÖar fyrst, 

fegurð aWa, prif'ði og list, 

sælu hefur i saluum gist; 

hun sat hjii kóngi og var ei tvist, 
, gat J)ó hvergi greifuun sjeð í góðri vist. 

Viku síðar út á skóg 

einn gcngur, sá forðast róg; 

cymd og hryggð í hjarta smó, 

kitti hanu grcifann uudir plóg; 

þögul hugsar: „þig að leysa þraut er nóg". 

Harkav hún af sjer hryggð og fáv, 

heim á slotið aptur gár; - 
máuuð hcilan munkur klár 
. milding þjenti síö og ár; 

orðlofs hciddi, það andsvar grciddi öðling hár 

»Viljið þjcr, hcvra, halda heim, 
~ lijá nijcr þiggið auð og-scim, 

nægða nóg af Kínar eim, 

vauð gulls kóróna fylgi þcim; 
■mcð ást og gáfum allvcl farið yíir gcim". 

KvendiÖ scgir: „khiustraþjón 

kann ei þiggja auð njc frón; 

öðiing, veit nijcr oina hón: 

á akri bar mjcr fyrir sjón, 

valskuv maður, sá var minn lengi vinnuþjóu". 
^4. Gramuv kvað þetta gjarnan veilt, 

greifa væri frá plógi hlcypt. 

Áðuv hufðu hauu alliv sncypl, 

úii vav uú kóngsins heipl: 

))þeim spilmauni þakka átt, cr þig hefur keypt 



12 

25. Munkur þakkar pessa gjöf, 
{)aðan býst fyrir utan löf. 
Skjótan byr fjekk skikkju vöf, 
skundaöi svo frú uin höf. 

En kappinn {)essi kcpptíst saint að Kristi gröf. 

26. Fátœkt var hans ferðalag, 
fremur gckk honum alU í hag: 

við helga gröf fjekk heiÖurs plag, 

heim kom eptir margan dag, 

hústrú sinni hermir allt af harmaslag. 

27. Frjettu œtt- og ást- menn hans, 
að aptur væri kominn til lands; 
fagnar grcifa múgi nianns, 
mektuga vcizlu prýddi danz, 

sat þar rósa - refla rein við síðu riddarans. 
2^. Ilann sagði margt af sinni för, 
svo þrældóirii og lausnargjöf; 
„hústrú mín var hcimn spör, 
hirti hún lítiÖ um mitt fjör"; 
grafar sæmd og greifinn munksins grcindi svör. 

29. „Hvcrnig kunni jeg, herra kær, 
hætta mjerí ferðir þœr; 

hciðri bar að vœgðum vær , 

voði hafs ci þótti fær, • ' 

í helju kjöri mig, beldur en vera heiðnum nær" 

30. Hann deilir á sína dýru frú: 
„dyggðir þíuar reynda jeg nú, 
J)ú Ijczt þjcr nægja mitt lystugt bú, 
lífinn niínu ci varstu trú , 

munkur frómur mjcr var hollur meir en J)ú", 



13 

. ílonum rjcð annsa hirðin teit, 
j . «0 hlaupið heföi úr þcssum rcit: 
»nálft missiri, seni hvcr mann veit, 
»varf hún hurt í aðra sveit; 
* 32 p ""^^ IJicyini hvorki er yður holl nje neyt". 

* Gekk úr höllu gullskorð svinn, 
I geymdan tók upp hpnin<rinn, 
f J^át meÖ gígju kom þar iun; ■ 
«ya(Idi alla munkuriun, 

hörpu sló hann, hinum tók aö Iiitna um kiun. 
(íreifa varð í geðinu kátt; 
gJörla skilur hunn I>ennan hátt: 
»hældi jcg fyiri hörpuslátt, 
'iofliðinu sagði hrátt, 
134 I>essi fjekk lífi mínu lausn og sátt«. 

I • SaPmdarkvinuan svaraði hert: 
; 'jsjálf hcf jeg það, herra, gerl, 
i *»^»pu «Ió jeg í höllu I)vert, . 
í ^''ð heiðinn kóng J^ú kviltur ert;' 
^35 spilinanni l)akklátur og þarfur sjert". 

! • ^jellu gestir fram á knjc, 
, scm fyri-i ijá,.u róg og spje; 

»»m Ijet þeim gjarnan lauin í tjc. 
l-ofuð niest í virðing sjc! 
- HíDrri veröur heiður og dyggð, cn hcfð og fje. 



' Smian um SíJfrúnarstada Skeljimg. 

, Skeljungur hefur niaður heitið. Hann var ' 

"i'ðamaöur bómlans á Silfrúnarstöðum í Norð- 



urárdal. Skeljungur var mikiU maöur vextíj 
ramur aö cifli, grályndur í skapi, og [)ótti illuf 
viöureignar. Gætti hann sauða bóndans að selj' 
um þeim, er Bessakot heita, fram á dahuimj 
og gekk sí&la frá |)eim á kveldum. Já vortí 
haldnar glímur á Eireksstöhum imdir Skjaki- 
breiö, og var mönnum boöið til glinmnnar uni 
allt land. Lagólfur úr Siglufirði gekk til glím 
unnar, sem segir i sögu Báröar SnaefelLsáss (10< 
kap.). 5á er Lágólfur kom aö sunnan, hittust 
þeir Skeljungur, er hann kom frá sauöum, á 
eyrunum fyrir sunnan Silfrúnarstaöi. 5aö vaf 
síðla dags. Skeljungur bauö Lágólfi til glímuj 
en hann vihli ekki skorast undan, f^ótt haniv 
væri göngumóöur. Jeir gengust aö fast, og' 
uröu sveiflur miklar. Mæöist Lágólfur fyr, jþvL 
hann var göngumóöur og ferölúinn. En e4 
Skeljungur finnur þaö, aö Lágólfur tekur að 
mæöast, hefur hann Lágólf á lopt, og ætlar aö 
bregöa honum til sveiflu, en í {>ví gekk fanga-i 
stakkur Lágólfs í. sundur. VevÖur honum j[)á[ 
laus höndin. Snarast Ijann þá uijdir Skeljung, 
og bregður svo hart viö honum mjööminni, aP 
Skeljungur er f)egar allur á lopti. Svífurhann^ 
{)á niöur fall mikiö, svo að sundur gengií báð' 



15 

lærleggírnir*. Lágólfur Ijet þar Skeljung 
^ptir liggja og gekk braut. Kom hann á glugga 
^ Silfrúnarstöftum, og kvað visu þessa: 

Við sauðamann á Silfrastö&vmi glímdi 

Lágólfur, og braut hans bein, 

bar Skeljungur vel sitt mein. 
Heim gekk Lágólfur um kvehliö. Menn fóru 
ffá Silfvúnarstö&nm um nóttina aö leita Skelj- 
^'ígs, en gátu ekki funillö hann, þvi myrkt 
^ar oröiö. Um morgiininn hófu menn leitina af 
^^Sjn, en fmulu ei Skeljung aö lieltlur. Viö þaö 
^^vöu menn nú varir, aö Skeljungur lá ei kyr. 
HafÖi hann aptur gengiö og fariÖ í Iielli nokk- 
^iii) fram í fjallinu, er Skeljungshellir heitir, og 
^ift hann er kenndur. Nú er hruniÖ mjög fram- 

af hellinum, og er hann ei nema smuga ein 
lítil. Ekki varÖ mein aÖ Skeljungi |)aÖ sumar. 
•^ú líöur veturinn hinn næsti frani aö jólum, 
'^S varö litiö cöa ekkert mein aö Skeljungi. 
l'^n varir hóktust sauðamenn veröa viö 
'*ann, og hugöi bóndi, aö haö væri liræösla 

og hjegómi. En jólaaptan kemur sauöa- 
ínaöur ekki heim. Ferst það fyrir áð leita 
l^gns ^m nóttina. Morguninu e])tir var hans 

Hjcr segir ööruvísi frá í isögu liáröar, 10. kaj). 



16 

leitaðj og fannst hann f)á í skriðu þeirri, er 
Hellisskriöa heitir, og liggur niður frá Skelj- 
ungshellL Lá hann |)ar dauður, og var brotið 
hvert hein i honuni. Bóndi lætur (lysjá liann, 
og fær annan sauðamann. Níi líður {lað ár fram 
að næstu jólum, og ber ekkí á Skeljungi. En 
jólaaptan íer á sömu leið og fyr, að sauÖa- 
maður kemur ekki heim, og fannst hann dauö- 
ur um morguninn nokkru heimar, en hími fyrrí. 
Mikiö mein {)ótti bónda aö um sauðamanna- 
dráp sitt, og fáir vildu nú verða til aö gæta 
sauða hans, en {)ó fjekk hann hinn {^riðja, og 
fór allt á sömu leiö og fyr. Um vorið ræður 
liann sjer hjúj en fær nú engan, sem vill gæta 
sauöa hans, og liður svo af suniarið. Um 
liaustið í rjettum kemur til hans maður. Sá 
kvaðst Grímur heita. Hann skorar á bónda til 
veturvistar. Bóndi gjörir honum köst á {)ví, 
ef hann vilji gjörast sauðamaður hans. Grímur 
spurði, hvort {)ar væri nokkuð vandhæfi á, er 
hann helði enn eigi ráðiö sjer sauðamann. 
Bóndi kvað svo vera, og sagöi honum, hvernig 
fariö liefði xun Jíina fyrri sauðamenn sina. Grímur 
kvaöst {)ví fúsari að gjörast sauðamaöurhans^ sem 
{)ar væri meiri {)raut viö. Tekur nú Grimur við 



17 

^árgeytnslunni, og líður svo fram að jóluní, aö 

^igi ver&ur vart viö; Skeljung. Jólaaptan skil- 

Gríniur viö sauðina löngu fyrir dagsetur, og 

gengur heini. Líður svo fram aÖ háttatima, að 

^kki verður vart viö Skeljung. Fólk allt svaf 

i skála einum miklum fram í bæninn, og voru 

útidyr á skálanum^ og [)il ramgjört framan undir. 

Grímur legg^tniöur utarlega í skálanum, þar sem 

hann var vanur aö sofa, en fólkiö allt innar frá. 

^i'ímur haíbi uhlungshúö mikla yfir sjer. 

^egarað leið miðri nóttu, vökiiuöu menn í skál- 

^num við dunur miklar pg dynki, veröur jþá 

fólkiö hrætt mjög og grúfir sig níöur. Fœrast 

íiú dunurnar nser, og er f)etta Skeljungur. Hanu 

kemur aö skáladyrum, kiiýr fast hurðina, og 

íiriiidir henni upp, Skyggnist hann ])á inn um 

^kálann, og sjer, livar Grímu^r er. Tekur hanu 

Í>á til húöarinnar, og kippir að sjer, en Grím- 

^r hjelt í á móti, og spyrndií þiliö. Toguöust 

^eir nú um Imðina, uns undan gekk {)iliÖ allt. 

Grímur snaraÖi j[)á undir sig húðinni, og Ijet 

Skeljung (traga sig á henni frá bænum, þar 

^^1 er þeir eru komnir a hæö nokkra skammt 

í*aðan. $ar stóð steinn einstakur á hólnum, 

tók meöalmanni í öxl. Sleppir þá Grímur 

2 



18 

I 

húftiniii-og ræðst að Skeljuiigí. Takaþeir fang 
sanian, og verða nú sviptingar niiklar. Finnnr 
Grímur |)aö sjíjótí, aö eigi liefur liann aíl vlð 
Skeljung. Bregönr Iiann Iionuih [m til snið- 
glímu, og kemur Skeljungur niíjur fall mikiö 
á liöfuöið. Tekur þá Gn'mur sverö sitt, og ristir 
reip af húöinni, en borar þrjú göt á steininn. 
]Þar dregur liann reipiö igegnum, og bindursvo 
Skeljung })ar við. Fer hann síðan heim, og 
œtlar aö sækja elcl til aö brenna drauginn. En 
þegar hann kemur aptur, er hœði steinninn og 
drauguriini horfinn. íykist hann nú vlta, að 
draugurinn mmii haía haldið fram eptir dalnum. 
Gengur hann fram dalinn/í)ar til haimkem- 
ur á hól annan, sem nú heitir Skeljungshóll. 
5ar íinnur hann drauginn, og brennir hann til 
ösku. Tekur siðan öskuna og kastar henni í 
SilungapoII, sem var skammt burtu* [)áÖan. 

Sníinníiin cr enn á Sktjljungshóli, oj; sjiíst tvö giit- 
in, en hift þriðjíi se^jíi meiin nh sje sokkiö í jörÖii nift- 
nr. Steinninn er tlatvaxinn nokkuð og allaniíup. Avahir 
er híHin til hliðíinna. J^að, sein upp úr jiirð steiulur, 
leknr svo sein í nijöðin á rneðalnianni. Göiin ern hvort 
niöur undíin Öðru, og langt hil á niilli. eru cins og 

J)fm væru boruð með nafri, og svo viö, aö íveim fín<ír- 
nm má stinga í f)an. Ei er hann meira en dönsk alin 
á ^ykkt., en töluvert er hann lengii á breiddina. 



19 



J)a5 vita menn, að Norðnrá, sem rcnniir cptir daln- 
inn, hefnr íiÖur rnnniÖ niiklu veslítr, en nú rennur hún, 
en þaÖ var kvísl nr henni, scm Grímur kastaöi í iisk- 
nnni. ^ar or nií aðalfarvegrir áriíniar, og cr sagt, að 
Silunj^apollur hafi þar verið hylur i- kvíslinnl, iVam und- 
an Skeljungshóií, sem nií er s!rení>urinn í ánni, Sagan 
segir, aðallnr silnní^ur haíi |)á drcpizl i hylnnm, cr ask- 
an kom í hann, cn tveir silungar hafi orðíð úr uskunní, 
háftir svartir að lit. J)aö cr oj; sa2;t, að annar þeirra 
hafi cinliverju sinni verið veid.dur. Var hann skor- 
inn í sundur í marga hluti, en skreið jafnóðum saman 
aplur. 



,4, B ar n cif o s s, 

5aö er sagt, að eptir l^ah aö Músa-Böl- 
Verkur í Hraunsási veitti Hvitá í gegnum ás- 
inn^, liafi verlö steinbogi á ánni sjálfgjörður. 
Einu sinui bjó í Hraunsási kona ein göinul og 
forn í skapi. Hún átti tvo sonu stálpaða. Emn 
sunnudag fór líún og allt heimafólk liennar til 
kirkju upp aö Gilsbakka, f)ví þangað átti |)á 
Hraunsás kirkjusókn, svo að enginn var eptir, 
heima, nema sveinarnir. Móðir þeirra tók þeini 
Vara fyrir aö fara frá bænum, á meðan hún 
vaei'i i burtu. En þegar fólkið var farið, reik- 
uðu sveinarnir upp á ásinnj og rjeðust þá í að 

Landn. Kh. )813, 67. hU. . 

2* 



20 

faraáeptir kirkjufólkinu, þvi þeir sáu tilþessí 
hópum fyrir handan ána. Jeir gengu nú að 
steinboganum, en hann var mjór og hátt nokk- 
uð frá vatninu, en foss var undir honum. Svein- 
arnir tóku f)á höndum saman og leiddust iit á 
bogann. En þegar J)eir voru komnir útá hann, 
varð ííeim litið niður fyrir sig i iöuna, og f)á 
sundlaði þá, svo f)eir fjellu út af boganum of- 
an í ána. — Jegar fólkiö kom heim, fundust 
sveinarnir hvergi. Móðir þeirra ]jet leita 
þeirra, en það kom fyrir ekki. Frjetti hún þá, 
hvernig á stoð; því einhver hafti sjeð til svein- 
anna, en orðið of seinn til aö lijálpa þeim. 
Reiddist f)á gamla konan, og Ijet höggva stein- 
bogann af ánni, með þeim ummælum, að þar 
skyldi enginn framár lífs yfirkomast. Fossinn 
er síðan kallaður Barnafoss, — Móðir svein- 
anna hjet f)ví nú, að hún skyldi gefa þeirri 
kirkju jörð sína Norðurreyki, sem þar ætti sókn 
að Hvitá, er likin rœki áland, en þeirri kirkju, 
sem þau yrðu grafin við, skyUli hún gefa 
Hraunsás og ^Húsafell í legkaup. Nokkru 
seinna rak lik sveinanna á land Jyá Norður- 
reykjum, en það var í Reykjahohssók«. Svein- 
arnir voru jarðaðir i Reykjaliolti, og fjekk því 



21 



Beykjaholtskirkja allar jarðirnar, og á Iiúnþær 
enn í dag. 



Sé Jón BlurtL 

Einu sinni í fyrndinni bjó ríkur. bóndi í 
Siöumúla í Hvitársíöu. Hann átti dóttur eina 
afbragös væna og fríöa. IMargir urðu til að 
biðja hennar, og J>ar á meðal bóndinn á Sleggju- 
læk í Staf hoUstungum , og bóndasonurhni á 
Próðastöðum. Lauk svo, að bóndasonurínn á 
Fróðastöðum varð hhitskarpastur, og var honuni 
föstnuð konan. Síðan var brúðkaupsdagur á 
kveöinn og ^öhiienni bpðið til veizlunnar, 
Sleggjulækjarbóndanum sveið þetta mjög, og 
Qekk hann mann einn, sem boðinn vartil veizl- 
Unnav i Siðumúla, til þess aö vega brúðgumann. 
Sá er nefndur Jón, er til fiessa varð. Jón v^r 
Ujaður hraustur og djarfur. Hann fór nú til 
lioðsius, eins og aðrir, og Ijet á engu bera. Leið 
svo að kveldi, og stóðu menn upp frá borðum. 
Skuggsýnt var yiö stofudyrnar, og stóð Jón f^ar 
og beiö {less, að brúðguminn kæmi út. En er 
liann kom, lagöi Jón bann í gegn meö sveöju, 
hann h'afti baft hjá sjer. Fjell {)á brúð- 



22 

guniinn tlauÖur niöur og ílaut í blóöi sínu. Jón 
tók þegar á rás, og var honum veitt eptirför. 
Hljóp Iiann f)vert niöur völlinn og ofan aÖ Hvítá 
og f)ar að hemii, sem hún fellur í gegnuni ás 
einn milli liamra tveggja. Eigi hikaöi hann 
f»ar viö, heldur stökk hann yfir á klettunum, 
og eru f)aö nú 16 álnir danskar á milli f)eirra. 
Er þar straumur niikill í þrengslinu, og kalla 
menn þaÖ KláíFqss. SyÖri hamarínn er læori 
miklu, en hinn nyröri, og á f)aö aÖ hafa Ijett 
Jóni hlau|»iö. — Nú er aö segja frá boösmönn- 
nm, aö f>eir treystust ekki tii aö stökkva yfir 
ána á eptir Jóni, nje heldur til þess, aö leita 
lians nieira um nóttina; f)ví þá var skuggsýnt 
oröiö, Daginn eptir hófu f)eir leitina aÖ°nýju, 
en fundu þó ekki Jón. Hann var alvegslopp- 
inh úr Iiöndnm f^eírra,. og æthxöu menn síöan, 
að hann mundi hafa kómizt á skip og fq^riö ut- 
an. En eptir víg f)etta var hann ætið kallaöur 
Jón Murti. — 

En f)að er frá brúögumanum aÖ segja, að 
hann dó f>egar í höndum boösmanna f)eirra, sem 
yfir honum stumruöu., Var hann síöan grafinn 
að kirkjuimi í Siöumúla. Ilafa menn f)ar enn 
til s^^nis legstein hans, og liggur hann' beint fram 



undan kirkjudymm. Hann er rúm hálf þrifija 
alin a lengd, ávalur fyrir báöa enda og iílatur 
aft ofan. Einhver liögg eru í f)á hlift á stein* 
inum, sem upp snýr, og á J)aj^ a5 vera manns- 
mynd ofan að hrjóstum, og sáriÖmeð blóðlækj- 
unum. Ekkert letur er, nje lítur út fyrir aö 
hafa veriö nokkurn tíma á steininum. 

^p^ar þelfíi varÖ, se^jii nierin, að Iiver liufi verið 
vestur á mel {)f>.iiu fyrir utan túmíS í SííSumúU, sem heitir 
Strittinielur. j^íir ern nú Ijvítleitar hellur, en enirinn 
hver. Kom af {jvi, aÖ Inn hlóðstorknu klæM hrúð- 
gnmans voru þvejrin í liverinn, og fluttl hann sig þá, 
koin upp snögiTVfist, eÖa hvitdi sig, í laugunum 'í SiÖu*- 
múhi, eíi hvarf þaÖan aplur, og er nú hinn meir! hver- 
inn á lUu'ðarhaki fyrír sunnan ilvítá. En {laÖeralmenn 
trú, aö,ef saklauss manns hlóð er þvegiö í laug eÖa hver, 
{)á ílytji liann sig þegar á hurtu. er })aÖ ekki ætíð 
orsökin til {)ess, að hverir ílytji sig. 

t 

ff. Ilalla bóndadóttir. 

> 

Einu sinni ' fóru margir Skagfiröingar á 
grasa^all. Voru þar bæöi karlar og konur, og 
lágu {)eir við tjald suöur á lieiöinni. Ein af 
stúlkunum hjet Halla. Hún var dóttir bónda 
eins í Skagafnði. Var liún fríð sýnum, og á 
tvitugs aldri. Svo bar við, að hana syfjaði mjög 



34 



i einni göngunni, og lagði hún sig fyrir á rúst 
einni, en fólkið var þar i kring, Bað Mn kvenn- 

aptur. Halla 

sofnaðiskjótt,en j)oka var mikil. $egar Halla 
vaknaði, sá liún engan niann, og varð hún þá 
hrædd, og ætlaði að hlaupa til grasafólksins, 
en hljóp í allt aðra átt. Fór hún svo lengi. 
Kemur þá að henni maður riðandi, Hann var 
mikÍU vexti og þreklegur. Hann spyr hana, 
því hún sje ein. Hún segir, að þeir, sem hún 
sje með, sjeu skammt f)aðan: . „eða sástu ekki 
^jfólká leíð l>inni«? „Jú«, segir maðurinn, „það 
„er skammt hjeðan,^ og er jeg að leita að hest- 
„um, sem struku frá mjer; Jví jeg er hjer líka á 
„grasafjalli. Viltu ekki% segir hann, „að jeg 
„fylgi þjer til fólksins"? „Jú^ það vil jeg% 
segir Halla. „Seztu I)á á bak fyrir aptan mig% 
segir aðkomumaður. Halla vildi það ekki; fví 
henni stóð stuggur af manninum. Gekk hún 
svo með honum stundarkorn. SagÖi hann J)á, 
aö hún skyldi koma á bak með sjer, svo f^au 
yrðu fljótari. Halla Ijet {)á til leiðast, og sett- 
ist á bak hjá manninum, Hleypti hann þá hest- 
inum og reið slíkt sem af tók. En er langur 
tími vai- liðinn, ^ segir Halla, að sjer {íyki æöi 



langt til fólksins. Maðurinn segir, að það fari 
íiú að styttast, Ljet liún hann {)á ráða; því 
hún sá, að hjer var eigi til góös að gjöra. Riðu 
í>au SVO5 jþar til er fiau komu i dal nokkurn 
Gigi alllítinn. ^av sá Halla bæi mavga, og 
^inn mestan. ^angað hjeldu ^au. Jegar |)au 
komuihlaöið, stigu |)au af baki, og gengu inn. 
Var J>ar margt manna fyrir, og J>ar á meöal sá 
hún menn tvo unga og vígamannlega. Segir 
f>á maðurinn, sém haf7)i tekið hana, við þá: 
ssTakið nú við meyjunni, og geymiÖ hana ekki 
Ver, en jeg hef aflað heniiar*'. Jeir tóku þá við 
HöUu, og fengu hana stúlkum tveimur ungleg- 
Um. f>ær. voru glaðar og kátar, og vildu allt 
gjöra Höilu til skemmtunar, en hún undi sjer 
illa, og neytti hvorki svefns nje matar. Stúlk- 
þessar höfl^u sterkar gætur á HöUu, og Ijetu 
hana sofa á milli sín. Hajla 'sá konu eina 
gamla á bænum, og skipti hún sjer af engti, 
^r fram fór. Um sumariö gekk Halla að hey- 
vinnu með hinum stúlkunum, og leiö svo fram • 
^ sláttinn. Einn góðan veðurdag Já hey mikið 
flatt hjá dalbúum, og voru allir önniim kafnir 
^Öhirðaog binda heyið. Já kemur gamla kon- 
að máli viö Hölluj og segir: „"Þú unir |)jer 



26 



„iUa, stúlka míii! og er ]iað von. Skal jeg nú 
„keiina íijer rað til að komast á burtu. 
„skalt vita, að þú ert nú komin i Ödáðaliraun, 
„og eru hjer sjö tlalir í lirauninu. Er {)essi 
„dalurinn mestur og fjölbyggðastur, og liggur 
„nær þvi í miðju hinna dalanna. ' Jessir þrír 
„karlmenn, sem þú hefur sjeð hjer, og eru meiri 
„öllum hinum, ætla nú innan fárra daga að hahla 
„hrúökaup sitt, og eiga yður, þig og stúlkurn- 
„ar, sem hafa gætt |)ín í sumar. Veöjuðu dal- 
„búar um það, að engin stúlka væri jafnföéur 
»og {)ú í Odáðahrauni, og ræntu {)jer svo. Er 
^þjer nú vorkim, {,0 f^ú unir Ílla hjá útilegu- 
„mönnum, og hef jeg sjálf reynt það, að verða 
„að skilja við alla mina, því jeg er líka rsénd 
„úr sveit. • Nú uni jeg mjer allvel, og mun jeg 
„lika skammt eiga eptir æfi minnar. En jeg 
„ætla nú að kenna {)jer ráð, til að komast í 
„hurtu. Skaltu í kveld ganga til hvílu á und- 
„an öllum öðrum, og látast þegar sofna. Eii 
„^egar allir eru háttaðir, skaltu reyna aö fara 
„á fætur, og {)á mun jeg Iiafa til nesti og skó 
„handa {)jer, og segja {)jer til vegar". Slíta 
þær nú talið, og þótti llöllu vænt um þetta. 
Kepptist hún nú viö um daginn, og var hin 



kátasta. Um kvéltlið fór Halla heim á undan 
öllum, og gekk til hvílu, og Ijezt hún sofa, 
þegar fólkiö kom. H jeldu menn, aö hiin væri 
f lúin oröin, og f)ví heffti hún gengiö svo snemma 
til hvílu. Stúlkurnar háttuöu hjá henni, og 
sofnuöu fast. En þegar allir voru sofnaöirj rís 
Halla upp, og klæöir sig. Finnur hún {>á kerl- 
ingu, og hefur hún þar nesti og skó, og fær 
HöUu. Segir þá kerling: „Nú skaltu ganga 
?,hjer austur dalinn, og upp hjá felli jþví, sem 
n\yn sjerö við dalbotninn. 5ú skalt fara að 
jjSunnanveröu viö felliö, og þar nmntu finna 
jjfyrir þjer götuslóða. ]^á skaltu ganga, ogmun 
jsþá veröa fyrir þjer jaröfall mikiö, og þar kem- 
siUr þú á hreiÖan veg ruddan. $ann veg skaltu 
íjfara, þangaö til þú kemur í hyggö. Aö járö* 
5)fallinu niuntú veröa korain um sólaruppruna, 
))0gskaltu þar fela þig á morgun; því þú skalt 
ftVita þaö, að leitaö mun þ1n verða, og ef þú 
jjfinnst ekki, munu dalbúar berjast um veð sitt, 
síþví þá hafa þeir þig ekki sjálfa, og vita svo 
»eigi, liver uiuiiö hefur". 

„Faröu heil, dóttir góð! og far þú varlega 
:)0g ílý Ihö skjótasta", segir kevling. Ualla 
Pakkar henni ráö sín, og skildu þær með tár- 



28 

um. Fer f)á Halla af stað eptir leiðsögu kerl- 
ingar, en kerling fer inn aptur í bæinn. Er 
})að nú af Ilöllu a?» segja, aÖ allt fer eins og 
kerling hafÖi sagt henni. Kemur hún a slóðana 
hjá fellinu, og svo að jarðfallinu. Er þá sól á 
lopt komin, og fer Halla niður í jaröfallib, og 
leggst uijdir skúta einn við bakkann. Aö lítiUi 
stundu liöinniheyrir hún dyn mikinn og manna- 
mál. Sjer hún f)á fjölda mannk riöa niður með 
jarðfallinu. Jeir fóru geist, og voru að tala 
um Höllu. Sögðu sumir, aii hún hefði liklega 
hlai^pið suður í hraunið og drepið sig. Liður 
syo dagurlnn. Um kveldiö koma þeir aptur. 
Stígur J)á einn þeirra af baki við jaröfallið, 
|)ar sem Halla lá. IÞaÖ var unglegur niaður, og 
ekki ólaglegur. Hann segir: „Hjer mun Halla 
vera*', og hleypur yfir jarðfallið, og skyggnist 
undir bakkann. Verður f)á Halla liræddari, en 
frá me^ segja, en liggur þó kyr. MaÖurinn 
hleypur aptur yfir jaröfalliö og segir: „Ekki 
er Halla hj^r^ Riða feir síðan burt^ en Halla 
ris upp, og hefur sig til feröar. Gengur hún 
þá hrautina, eins og kerling hafði sagt henni, 
og fer nú það, er liún má, uns hún kemur til 
byggöa. Kemur hún þá aö prestsetri cinu. 



29 

Hún finnur prest, og hihar liann aö taka við 
sjer. Segir hún honum alla sína raunasögu. 
l^restur tók við henni fúslega, og var Halla 
|)ar um veturinn. Sumariö eptir rjeöist hún 
til ársvistar hjá presti. Prestur hjelt og aðra 
vinnukonu, og voru J)ær nijög saman, hún og 
Ilalla. Um sumariö komu menn tveir til prests, 
og báöu hann að taka sig fyiir kaupamenn. 
Prestur gjörði {)að. Annar þessara manna var 
hniginn mjög á efra aldur, og var harin ilHleg- 
ur mjög. Hinn þar á mó^i var ungur maður 
að aklri, og fagur sýnum. Hann hjet Björn. 
5aö var siöur um sumariöj að vinnukonur prests 
báru kaupaniönnum litlaskattinn til skipta. Einu 
sinni, f)egar tlalla fór með matirinj segir hinn 
gamli maöur: „Gott vser|^aÖ skera, gaman væri 
aö rista". 5á se^it* Björn: „^gg? fú? eöa*jeg 
ilrep þig". Halla varð hræcltl, þegar hún heyrði 
|)etta, og fór heim. Sagöi Jiún f)á presti frá 
oröum kaupamanna, og kvaöst ekki f)ora að 
vera f^ar, á meöan f)eir væru f^ar, kaupamenn- 
irnir. Prestur sagöi, aö hægt væri aö ráöa bót 
á því, j,og skal jeg hafa á f)jer kvennaskipti". 
Kom hann þá Uöllu til jiæsta bæjar i kvenna- 
skiptum. 5ar stóð svo á, að Halla átti að 



mjólka œrnar með aniiari stúlku, enkletturhár 
var í túninu milli kvianna og bæjar.ins, svo 
ekki sáust þær aft heiman. Einu sinni bar svo 
VÍÖ5 a& vinnukonan hin fór heim af kvíunum 
meft fyrirmjöltina, en Ilalla var aö hreyta eptir. 
GjörÖi þá regnskúr, svo vinnukonan kom ekki 
aptur. En er Halla fór lieim, fór hún undir 
klettinn, og ætlai^i aö síanda þar af sjer skúr- 
ina. Kemur [n\ ah henni kaupamaðurinn Björn, 
og heilsar henni. Hún tekur kveðju hans, og 
verÖur nú hrædcl mjög, Björn segir, að hann 
var sá, er hljóp yfir jaröfallið, „og sá jeg fiig, 
„en vildi ekki segja til f^ín. Karlinn, sem me5 
„mjer er, vildi drepa þíg, því hann misti son sinn 
„i bardaganum, sem varð milli ídalbúa út af 
„fegurö þinni. Skal jpg nú verja fng fyrir hon- 
^um, fen þó með J)eim kosti, að þúlaunirmjer nú. 
„þagmælskuná, [iá er jeg sá þig í jarðfallinu, 
„og heitir mjer tryggðum^ Halla f^orfti ekki 
annað, en gjöra vilja Bjarnar. Slöan skildu þau; 
en opt fundust f^au eptir f)etta um sunuirið. 
IÞegar úti var slátturinn, fóru kaupamennirnir 
burtu, og Hallá til prestsins. ^ Um veturinn kem- 
ur Björn til prests, og hiður liann að útvega 
sjer jörð í sveit sinni, og bústýru: {)ví hann 



kvefist vilja vera í)ar. .Halla liaffti sagt presti, 
hveniig farlð hafti um sumarið, og þaö, að liún 
I Var með barni af Bjarnar völtlum. Segir f)á 
I^restur við Björnyhvort hann sje ekki ánægð- 
íir, ef liann gæti fengið Ilölhi fyrir biistÝru. 
Björn játti })vÍ5 og^^r f)að nú gjöiit, að Björn 
*skyhli fá IIöllu um vorlð, og taka þar jörð i 
Sveitiniii En um veturinn átti hann að láta 
forehlra Ilölhi fá að vita {)að alh, hvaö imi hana 
Var oröiö, og vita hvernig þeim liöi. Björn 
fór |)ví næst burtu, o^ norÖm* í SkagaQörö. 
Sflgði hann foreldrum Ilöihi alla liennar lirakn- 
ingssögu, og SVO5 hvar hún þá væri. Fjekk 
liann {)á leyíi foreldríiiuia til að eiga HöUu. 

vorið kom hann austur aptur. Tók hann 
þá IIöIIu, og átti hana, og settist {)ar að húi í 
'SVeitinni. Um haustið sótti bann mikinn fjölda 
sauða inn í OdáÖahraun, en um vorið haföi hann 
líomiö með ógrynni ásauðar. Ilann átti tvo 
•*»onu viö konu sinni, og voru þeir ójafnaðar- 
*í>enn miklir og ódælir. 

^7. SystrakvœðL 

forkcU ritti dœtur tvær 
(Icikara dýr í «kógi)j 



32 

longt á morgna sváfu þœr 
(frúinnar sómi, vel frúinnar sómi). 

2. Sváfu þœr svo lengi (1. d. í g.). 

að sólin skein á mcngi (f. s. v. f. s.). 

3. Sváfu þa;r svo langa stuad (1. 'd. í s.). 
sólin skein á heiÖar mimd (f. s. v. f. s.). 

4. Gengu þær til brunna (I. d. í s.), 
þvoðu hendur og munna (f. s, v. f. s.). 

5. Gengu þær til kiikju (I. d. í s.), 
toguðu á sig skikkju (f. s. v. f. s.). 

6. Gengu þær á björgin fram (I. d. í s.), 
hittu fyrir sjer háan mann (f. s. v. f. a.): 

7. „Heilar þið og sælar"! (1. d. í s.) 
þær vildu ckki mæla (f. s. v. f. s.). 

8. „Ei erum viö svo sælar (1. d. í s.), 
við viljum ekki mæla" (f. s, v. f. s.). 

9. „þorkels díptur eru þiÖ" (I. d. í s.). 
„Maríukirkju þjónum við« (f. s. v. f. s.). 

10. „Hvon viljið þið hcldur Játa ykkar líf (I. d. í 
eöa vera mín cigin víf"? (f. s. v. T. s.). 

11. Svaraði sú hin yngri (I. d. í s.): 

„hvor mun þrautin þyngri"? (f. s. v. f. s.). 

12. SvaraÖi sú hin eldri (I. d. í s.): 
„dauðann kýs jcg heldur" (f.-s. v. f. g!). 

13. Tók hann upp sinn týgilkníf <1. d. í s.), 
syslia beggja sveik hann líf (f. s. v. f. s,). 

14. Stjc hann á ^inn gráa heat (1. d. í s,), 
allra manna reið hann mest (f. s. v. f. s.), 

15. Kom hann þar að kveldi (1. d. í s.), 

scm þorkell rjcð fyrir veldi (f. s. v. f. s.), . 



33 

16. Klnppar ú dyr með lúfa sin (I. d. í s.): 
„Ijúktu upp, Ása litla mín" (f. s. v. f. s.). ' 

17. „Jeg læt hjcr engar lokur frú (1. d. í s.^ 
lijer stár engin þerna Iijá" (f. s. v. f. s.) ' 

18.. Ncittar hDÍ'ði hann íingúr og smá (I. d. í s.) 

með listum plokkar loku frá (f. s. v. f. s.)* 
19. „Asa .Iitla, sof lijá mjer (I. d. í s.), 

silkisejyiinn gef jeg þjer" (f. s. v, f. s.). 
•20, „Leys upp sekk og lát mig sjá" (!. d. í s.). 

Systra klæöln þeUkli hún (f. s. v. f. s.).. 

21. Stje hún' í það Iiáa lopt (I. d. í s.); 
hennar faðir svaf þar opt (f. s. v. f. s.)» 

22. „Statt' upp, Í^orkell, faðir minn (l. d, í s.)! 
hjer er dœtra haninn J)inn" (f, s. v. f. s.). 

23. J>orkelI kastar hörpu á gólf (I. d. í s.); 
stukku úr henni strenffir tólf (f. s. v. f. s.). 

24. porkell kastar í annnð sinn (I. d. í s.), 
stukku ÚT henni strengir íimm (f. s. v. f. s.). 

25. „Velkoniinn, Gunnar, múgur minn (I. d. í s.); 
nú er i boöi nijöður og vín" (f. s. v. f. s.). 

26. Reif linnn í hans gula lokk (I. d. í s.), 

hjó hann niður við hallarstokk (f. s. v. f. s.). 

27. J)orkeIl leit í austur heim (I, d." í s.), ' 
logaöi Ijós yfir systrum tveini (f. s. v. f. «.). 



8, SvartiskólL 

* 

5a5 er sast, að í svartaskóla læröu menn 

galdur. Sumir segja, a5 skóli ^essi hafi verift 

^ JjóÖverjalaudi, en aörir, að Ixaiui hafi verið í 

3 



34 

Parísarborg á Frakklamli. 5ar var svo háttac>, 
segir sagan, a5 skóliim var í jarMuisi einu 
ramnigjörvu, og var enginn gluggí á f^ví, svo 
J)ar var ætíö níðamyrkur inni. Enginn var f)ar 

. kennarijOg nánm menn alltafbókum, semvoru 
ritaðar meh elcJrauftu letri, s\'o lesa mátti í myrkr- 

■^iiiu. Aldrei máttu J^eir, sem þar læíftu, koma 
undir bert lopt, eða sjá tlagsljósiR, fyr en f)eir 
fóru alfarnir burtu fiaftan, og |)urftu þeir að 
vera \mv 3 efta' 7 vetur; því ekki vom f)eir fyrrí 
fullnuma. llönd ein grá og lohin kom á dejíi 
hverjum inn*nm vegginn, og rjetti aft skóla- 
piltumim mat þeirra. En þaft áskildi hann sjer, 
sem skólann hjelt, aö hann skyldi jafnan eiga 
þann, er síðastur gekk . af þeim, sem út fóru 

,úr'skólanum á ári liverju. En f)a^ var kölski, 
sem hjelt skólann, og voru menn því ófúsir á 
aft ganga síftast, f)egar f^eir fóru. Einu sinuí 
voru f)eir þar þrír Islendingar: Sæmundurhinn 
fródi^ sem seinna varð prestur í Odda, Kálfur 
Arnason og Ilálfdan Eldjárnsson efta Einarsson, 

.sem seinna varft prestur að Felli í Sljettuhlið. 
jþeir áttu allir aö fara húrtu í einu, og bauöst 
Sæminuhu' til f)ess, aö ganga síðastur. rllann 
varpaði yfir sig kápu mikilli, og hafti ermarn- 



35 

ar lausar, og Ijet hana vera óhneppta'. En {)ar 
Voru rið nokkur iipp aö gnnga lir skólaliiisinu, . 
og er Sæmundur kom á riMft, þreif kölski í 
kápu hans og segir: „J)ig á jeg." Varj)a5i 
. Sæmundur f)á af sjer kápunni, og hljóp út. En 
j;írnhurr»ih runidi á lijörunum, og skall ciptur, 
og svo fast á hæla Sæmundar, að hælbeinin 
san'ðust. ÍÞá sagfti hann: „'skallliar hurð nærri 
hælum% og ér {)aö síðan orðiö að máltæki. 
^annig komst nú Sæmundur burtu með fjelög- 
um sínum, 

Aðrir segja svo frá, að þegar Sæmundur 
gekk upp riðiö, og kom út í. dyrnar á skólan- 
um, f)á skein sólin á móti hoimni, og kastaði 
•skugga hans á vegginn. 5egíir kölski ætlaöi 
nú að taka Sæmund, |)á mælti hann: „Jeg er 
ekki- seinastur ; sjerðu ekki þann , sem á 
eptir mjer íer"? Kölski þreif {)á til skuggnns, 
og ætlaði, að þar mundi maðm* fara, en Sæ- 
mxntdur slapp, og hurðin skall aptur á liæla 
honum. En upp frá {)eirri stundu var Sænuuid- ' 
ur jafnan skuggalaus; {)ví kölski sleppti ekki 
skngga hans aptur. 



E 



36 



9. Seemundur fróðL 

a) Sœmundur ficr Oddann. 

5egar í^eir Sæmundur, Kálfur og Hálfdán 
komu úr svartaskóla, var Oddinu laus, ogbáðu 
. fíeir ^á allir konunginn um að veita sjer hann. 
Konungurlnn vissi, við hverja liann átti, og 
segir, að sá f^eirra skuli hafa Oddann^ sem 
fljótastur verði aö komast f^angaÖ; Fer þáSæ- 
mundur J^egar, og kallar á kölska, og segir: 
jjsyntu nií meö mig til íslands, og ef {>ú kem- 
,5ur mjer þar á land, án })ess aö væta kjóllafiö. 
„mitt. í sjónum, þá skaltu mega eiga mig". 
Kölski gekk aö f)essu; brá sjer í selslíki og 
fór með Sæmund á bíikinu. Én Sæmuiulur var 
á leiðinni einatt að lesa í Saltaranum. Voru 
þeir eptir lítinn tima komnir undir land á íslandi, 
ogslær f)á Sæmundur Saltaranlim í hausiun á 
sebium, svo hann sökk, en Ssémundur fór í kaf 
og synti til lands. Með þessu var kölski orð- 
inn af kaupinuj en Sæmundur fjekk Oddann. 

b) Púkinn og fjósaniaðurinn. 

SæmiuKlur bjelt einu siimi íjósamann. sem 
bonum þótti vera um of blótsamur, og fann opt 
að í)ví við hann. Sagði haim íjósamanni, 
að kölski heíSi blótsyrði og illan munnsöfnuð. 



,. 9 

mannanná handa sjer og púkum síniim til við- 
ttrværis. „^á skyldí jeg aldrei tala 'ncitt Ijótt", 
segirfjósamaður, „ef jeg vissi, að kölski niissti 
f við .það vifturværi sitt**. „Jeg skal nú bráöum 
l vita, livort þaö er alvara, eöa ekki% segir Sæ- 
niundur, og Ijet' nú púka einn í fjósið. Fjósa- 
nianni var llla viS þennan gest; J)vi púkinn 
{^öröi bonum allt til meins óg skapraunar, og 
átti ;þá Qósamaður bágt meö að stilla sig um 
blótsyrði. $ó leiö svo nokkur tími,^ að bonum 
tókst þaö vel, og sá hann þá, aö púkinnlioraðy. 
ist meö hverju dægri. Jótti Ijósamanni Jiarla 
vænt um, er hann sá þaðj^og blótaöi aldrei. 
Einn morgun, þegar fjósamaöur kom út i fjós- 
iö, síer hann, að allt er brotið og bramlað, og 
kýrnar allar bundnar 'saman á hölunum, enþær 
voru margar. Snýst hann þá að púltanum, sem 
lá- í vesöld og vol^ði á básnum sinum, og hell- 
ir yfir hann bræði sínni meö óttalegum illyrö- 
um og hroðalegu blóti, En sjer til angurs 
skapraunar \sá hann nú, að púkinn lifnaöi við 
og varð allt í einu svo feitur og þriflegur, aö 
viö sjálft lá, að hann mundi hlaiipa í spik. 
Stillti hann sig þá, Qósamaöurinn, og háetti aö 
Móta. Sá haiin nú, að Sæmundur prestur hafÖi 



38 



satt áð mæla, og liætti að blóta, og hefur altlrei 
talað Ijótt örð síðan. Eiula er sá púkinn fyr- 
ir löngu úr sögunni, sem átti að lifa á vond- 
um munnsöfnuði hans. — Betur að þú og jeg 
gætum breytt ej^tir ílæmi fjósamannsins! 

c) K ö I s k i J> e r v a t u í li r i p u in. 

Svo bar til einn vetur, 'að maöur kom til 
íjósakonu Sœmundar, og bauð henni aÖ sækja 
allt vatn fyrir líana um veturinn, bera út 
niykjuna og íleira J^ess konar, ef liún vildi 
gefa sjer J)aö í staðinn^ sem liún heíði undir 
svuntu sinni. Fjósakonu þótti J^etta boÖ gott, 
f)vi hún hugsaöi^ekki eptir |)víj aÖ luin var 
J)unguð, og mundi ekki til þess, aö hún heíöi 
jnéitt Qemætt undir svuntu sinni. Ilún gekk 
því að kaupunum. En þegar út á leiö um vet- 
urinn, smá-lukust upp augun á griðkonunni, 
og þóttist hún J)á sjá, hvar komið væri. Varð 
liún þá þögul og fáskiptin, og eins og utarí viö 
•sig. Sæmundur tók eptir þessu, tók hana tali 
og gekk á hana um orsökina til fálœtis I^ess, 
er á liana væri konvið. í fyrstunni vildi hún 
ekki segja lionnm f^áð. en að siðustu komst 
luin ekki undaji, og sagöi frá öUu greinilega 
og rjett umkaup sitt við manninn. Sæmundur 



39 

Ijet liana fyrst vita f)aft, aö sjer lieftSi raxui- 
ar ekki verið dulið ráðlag Jiennar, entla {)ó hann 
hafi ekki skipt sjer af {)ví fyrri, „Vertu ókviðin", 
segir Sæmunilur, ^jeg skal keinia f)jer ráð til 
»f)ess5 að láta kölska verða af kaupinu. $ú 
9)Skalt á morgun biðja lianu að sækja Yatnið i 
jjhripum, og ganga lijá sáluhliði, annars sje 
líhann af kaupinu". Fjósakonau fer^ og gjörir 
allt, sem fyrir liana var lagt. Kölski fer nú 
ijieö hripin, og rambar eptir vatninu. Eu er 
hann kemur að sáluhliði, f)á hringir Sæmundur 
klukkunimi, og fór f)á allt vatniö niöur úr hrip- 
Unum. Kölski reyndi til þrisvar sinnum, en 
Í)aö fór einatt á sömu leið. Snaraði hann þá 
frá isjerhripummi i bræði, og hvarf burtu. Fjósa- 
konau ól síðan barn sitt, og vitjaði kölski þess^ 
aldrei; en f)ar á móti hugsaði hann Sæmundi 
presti gott til glóðarínnar; f)vi liann þóttist eiga 
honum grátt aÖ g;|alíla. 

(1) K ö 1 s k i e r í f j ú 8 i . 

Einu sinni vántaði Sœmund i^ósamann; tók^ 
hann f>á köiska, og Ijet liann vera i fjósinu lijá 
sjer. Fór f)að aljt vel, og leið svo fram á út- 
luánuöl, aö kölski gjöröi verk sitt meö öllum 
sónia. En á meöansjera Sænnmdur varistóln- 



40 

H 

um á páskaclagmn, bar kölski alla mykjúná í 
haug fyrir kirkjuclyrnar, svo þegar prestur ætl- 
aði út eptir messuna, komst hann hvergí- 
Sjer hann í)á, hvað um er aft vera, stefnir til f 
sín kölska, og lætur hann nauðugan viJjugan 
beraburtu aptur alla mykjuna frá kirkjudyrun- 
um og á sinn stað. Gekk sjera Sæmuntlur 
svo f?ist a5 honum, aft háhn Ijet hann seinast 
sleikja upp leifarnar meft tungunni. Sleikti 
})á kölski svo fast, að ^að kom laut \ hellúna 
fyrir franian kirkjudyrnan ^essi hella er enn 
í (lag í Odíla, 6g nú |[)ó ekki hema fjórðungnr 
hennar. Liggur hún fyrir framan hæjardyrnar, 
og sjer enn lautina i hana. 

e) Kölski gjörir sig' svo lítinn, sem haiín gnt. 

5að tár einhverju sínni, að sjera Sæmund- 
ur spurði kölska, hvaÖlítinn hanngæti gjörtsig. 
KÖlski sagðist geta orðið eins litillog mjffluga. 
• Sæmundur tók f)á borjárh, og boraði holu í 
stoð eina, og segir kölska að fara f)á J)ar inn 
j, Kölski var ekki seinn áö þessu, en Sæmund- 
ur rak tajipa i holuna, og hvernig sem kölski 
emjaði og skrækti og baö sjei; vsggöar, J)á tók 
f)ó 'Sæmundur ekki tappann úr holunni, fyr 
en hann haíði lofað honum aö J)jóna honum og 



41 

gjöra ætíft, hváö sem hann vikli. Jettavar or- 
sökin tiH^ess, að Sæmundur gat œtíð haftkölska 
til hvers, sem hann vildi. 

' Q ¥ l u g'a n. 

Kölska var allt af gramt í gehi við Sæ- 
mund prest; pví hann fann til þess, hversu 
hann fór allt af halloka fyrir hoimm. Hann 
réyndi f)ví meft öllum ráðum aö hefna sín á 
honum, I)ó þaö vildí ekki hepjmast. Einusinni 
g^jörði Iiann sig að dálitilli ílugú, og lagðistundir 
skánina á mjólkinni íaskinumprestsins, og ætlaði 
sjer þannig áð komast ofani hahn, og drepa hann. 
En þegar Sæmundur tók askinn, sá hann þegar 
fluguna, vafti .skáninni utan um hana, og svo 
likiiarbelg f)ar utan tim, og Ijet böggulinn út 
á altari. ^ar varÖ flugan að hýrast, á meðan 
aö Sæmundur embættaöi næst á eptir. $egar 
úti var, leysti prestur upp höggulinn, og sleppti 
kölska burtu.' Er f)að haft fyrir satt, að kölski 
hafi aldrei f)ótzt hafa komizt í verri kröggur, en 
aö liggja á altarinu hjá Sæmundi. 

g) P ú k a b 1 í s t r a n. 

Sæmundur átti pípu eina, sem hafÖi l)á jmtt- 
úru, að þegar í liana var blásið, J)á komu einn 



42 

eöa fleirl púkar til hans, og spuröu, hvað fieir 
ættu að gjöra. Einu sinni hafði Sæmundur 
skilið pipuna eptir í rúminu sínu, undir höfóa- 
laginu, l)ar seni hann var ætið vanur aö hafa 
hana á næturnar. Um kveldiÖ sagði hann I>jón- 
ustustúlkunni að búa um sig, einsogvant væri, 
eii tók lienni vara fyrir fjví, að ef liún fyndi 
nokkuð óvanalegt í rúminu, f)á mætt hún ekki 
snerta f>að, lieldur láta f)að vera kyrrt á sínum 
stað. Stúlkan fór að búa um, og varð núlichl- 
ur en ekki forvitin, f)egarhún sá pípuna. Hún 
tók hana óðar, og skoöaði hana í krók og í 
kring, og seinast bljes hún í hana. Kom f)á 
undir eins til hennar púki einn, og spurði : 
„Hvað á jeg aðgjöra?" Stúlkunui varð bilt við, 
en Ijet f)ó ekki á því bera. Svo stóð á, að 
um daginn liafi^i verið slatrað 10 sauðum hjá 
Sæmundi, og lágu allar gærurnar úti. Stúlk- 
an segir púkanum, aÖ hann eigi að telja öll 
hárin á gærunum, og ef liann verði fljótari að f^ví, 
en hún aÖ búa um rúniið, f)á inegi hann eiga 
sig. Púkinn fór og kepptist við að telja, og 
stúlkan liraðaði sjer að búa um. ^egar hún 
var búin, átti púkinn e])tir að telja á einum 
skæklinura, og var hann f)á af kaupinu. Sæ- 



43 



1 



>í\uiidur spuvði síftaii stúlkuna, hvovt Iiúh heíöi 
fuiiclið uokkuft í rúminu. Húu sagði frá öllu, eins 
ogvar^ oglíkaöi Sænuuidi velráökænska hennar. 

h) Sænmndur kveðst á viÖ kölskn. 

Einu siiim hafði Sæniuudur veðjað við kölska 
Um [mh^ a5 hann skyldi aldrei geta komið meö 
í>ann fyrri hluta úr visu, hvorki á latínu nje 
íslenzku, sem haun gœti ekki sett botninii í. 
Sænumdur setti sjálfan sig í veð fyrir J^essu, 
og með J)ví kölska Ijek ærinn hugur á að iiá í 
liann, J)á sparaði hanu ekki tilraunir uni þetta. 
Einu sinni, þegar prestur var á setunum, kom 
kölski {)ar, og segir: 

''Nunc tibi deest gvamenc^^ 
5.á segir prestur; 

, "Ðiffito tit tevffc forainen.J'^ 
I öðru sinni settist kölski á kirkjubustina, 
og segu'; 

"llœc domus est altqff,^ 
5á segir prestur : 

^^Si vis ddscendevey saUa^J* 

1) Ekruliadd (a : grns) ]iig illilcga vantar. 

2) Jaö cr nög jcg náöi' í |)ig, núna til að skeina mig. 
^) ^etta hús cr luUt, I>að niá jeg játa. ^ 
*) Ufan hrapa' cf cnn viU í)ú, er I>jer bezl að stökkva nú. 



Einu Mnnr var Sæmundur að drekka úr 
horni, þá keniur kölski þar, og segir : 

^,Nunc bibis ex cornu^'A 
í á segir prestur: , 

* ' ■ F ■ ■ 

^fVidisti^ qvo modo fór nú"?^ 
Kölski segir, að „fór nú" sje ekki latina, 
og f)ykist hafa unnið veö. En Sæn\undur kvað 
þaö ósatt. ^rættust þeir um f)aö lengi, en svo 
lauk, að Sæmundur sannaði kölska það, að ^fór 
nú" væri latína. „Rej num við {)á einu sinni á 
islenzku^ segir kölski. „5að skal rera", seg- 
ir Sæmundur, „og byrja þú^ Já segir kölski: 

„Allt er riinninn út í boln 
átlunípir moð hrcina vatn". 

5á segir prestur: ^ 

„Allt cr vald hjá einum drottn', 

á 'hans náð ei veröur sjatn". ^ 

Hafiii þá kölskí enn beðift ósigur fyrir Sæmundi, 
og er þess ekki getið, að þeir kvæðust ásíðan.. 

. i) Ö s B t u ri d i n, 

Sæmundur Ijinn fróði sagðí, að óskastund 
væri á hverjum degi, en ekki nema eina se^ 
Jíúndu (augna hragð), og tækist mönnum í)ví 

Af honii í þig lieHir f)ú. 
nvernig síndist- I>jer fór nú? 



45 : . 

Varla að hitta hana. Aftrir segja, að ekki sje 
óskastund nema á laugardögiini einum. 

Einu sinni var Sænuuidur í baðstofu, f>ar seni 
vinnukonur hans sátu. Já segir hánn : „Hana 
nú, stúlkur, nú er óskastundin, óskið þjer nú 
hvers, sem jþjer viljið". %á gellur ein þeirra 
við, og segir: 

Kina vild' jeg eiga nijer 
óskina svo góða , 
að jep ælti synina sjö 

ineö Sæmund' hinum fróða! ^ 

„Og dæir, þegar þú fæðir hinn síöasta", segir 
Sæmundur; því hann reiddist henni fyrir óskina. 
Jessi stúlka hjet GuÖrúnj og varð hún seinna^ 
kona Sæmundar prests. Attu þau saman sjö 
sonu, eins og hún haföi óskað, en viö hinn 
seinasta dó hún af barnsförum. — Saemundur 
geynidi jafnan klæöi þau, er hún hafði átt, á 
íneöan hún viar yinnukona, og sýndi henni þau 
iöulega, til þess að læg]a 1 henni rostann; því 
hún var drambsöm mjög af veg þeim, sem 
hún var kominn í. Jað er eitt sagt til merkis 
um dramb fiennar, aö einu sinni kom til henn- 
ar fátækur maöur, og baÖ hana að gefa sjer að 
drekka. $á segir him: 

„Gukklu í ána, góðurinn minn, 
þaÖ, gjOrir biskupshestuiinn"! 

— — 



40 ' 

# 

10, Abi male spirite! 

Einu sinni átti pokaprestur nokkur að skíra 

barri. ^aft var i I)á tíð, er siður var að særa 

hinn óhreina anda út af barnlnu, og f^að á la- 

tínu. 5á segir ])restur: 

,,Abi male spirite''!^ - 

En kölski sat úti i einu kirkjuJiorninu og gell- 
ur viö, og segir: 

fcPessime grammaticc'' 1*^ • , 
Já segir prestur: 

ccAbi male spiritu''!^ 
$á segir kölski: 

„Laugstii fyr og laugstu nú"^, 
Já segir prestur : 

e. Abi male spirittis"!^ 

íá segir kölski, og fór burtu um leið: , 

f, S' debuisti dicere prius'\^ 



'*) Burt ineð Í)ig, ilhir andur, nú! 

Afleilur bögubósi' ert þú. 

Hurt með þiff, iHur anda, nú! 
^*) Laugstu fyr og lauíjstii nú, 

Kurt' með þig, illur andi, nú! 
^) Svo áttir fyrri' aÖ segja þú. 



11. Ólafurog 11 el ff a. 
Maður er nefndur Sigurður, góftur bóndi og 
Vel J}okkaður. Ilann átti efnilega og væna 
ílóttur, sú hjet Ilelga- Olafur lijet vinnumaftur, 
Ungur maftur og efnilegur, og vel að sjer um 

» 

alla hluti. Ilann var })restsson, og var f>á faðlr 
hans hniginn nijög á efra aldur, f)egar f^essi 
saga gjörðist. Ólafur fjekk skjótt góðan f)6kka 
ú bóndadóttur, og það orð Ijek á, að f)að væri 
vingott á milli þeirra. jÞótti mönnum vel til 
fallið, og vildi bóndi, að þau ættust; f)ví hann 
dskaði f)au bæði innilega. Svo bar til eitt 
suniar, að.geldlje bónda livarf allt, og varþess 
longi leitað, en fannst ekki. Sumarið eptir 
t^ndust ær bónda, og fór^á sömu leið, að 
f)ær fundust ekki. ^Þótti Ólafi f>að skaÖi mikill; 
þvi hann var mjög liúsþóndahol::^. og dugleg- 
Ur, Gjörðu menn sjer ýmsar tilgaíur iim fíað, 
hvernig. á f)essu stæði, en bóndi Ijet sjer qkki 
Uiikiðum verða. Og leið svo nokkra st.und, að^ 
ekki bar til tíðinda. En um véíurnætur bar 
svo til eitt kveld, að bóndadóttir fór út að gæta 
'^ö f)votti, og kom ei aptur. 5egar menn fór 
öð lengja e])tir henni^ var farið aö vitja um 
Hana. Sást hún f)á hvergi. Siðan var leitað, . 



48 



ogsafiiað til Tiiönmim, og finítt fyrirfað fannst 
hún ekki. Jetta ijekk nijögáalla, en þó mest 
á Ólaf. Hann lagðist í rekkju af sorg, og 
neytti hvorki svefns nje xnatar. Eina nótt, 
þegar sætur svefn hafði runnið í brjóst lio])um, 
dreymdi hann, að honum J)ótti faöir sinn koma 
til, sín og segja: „Mikið ertu huglau^ og fstöðu- 
^lítill, og ekki er það karlmannlegt að leggjast 
35ráðalausírúmið, þó eitthvað gangiámóti, Eöa 
„heldurðu, að guð muni ekki geta greitt úr bág- 
„indtim þinum, J)ó óvænlega sjnist áhorfast? 
j^Bístu upp, taktuþjer nesti og nýja skó, og haltu 
„einatt í saður, og hættu ekki, fyr en f)ú kem- 
„ur að kringlóttum hól, ,með lyngbrekkum um- 
.„hverfis. 5ar er lækur við hólinn, yfir hann 
„skaltu fara, og þá muntu komast á götu, sem 
„þú skalt ganga. Reiddu f)ig ehmngis á guð, 
„og láttu ekki vegalengd nje ófærð snúa þjer 
„aptur". $egar Ólafur vaknaði, reis hann skjótt 
á fætur og klæddi sig. Bah hann fá sjer nesti 
og {>renna leðurskó nýja. Bóndi spuröi, hvert 
hann ætlaöi, en Ólafur Ijezt ekki vita það 
gjörla. Bóndi segir honum sje hezt aö vera 
heima, og sagðist mundi deyja, ef hann missti 
Ólaf lika, sem væri nú orðinn sín eina gleði og 



49 

H 

ellistoÖ. Ólafur bað hann aö bera sig yel, og 

örvÆnta ekki. ^ Siftah'fór hanh af stað og kvaddi 

bóndagrátandi. Hann fór eptir ávísan draumsins, 

og gekk einatt í sufmr. Svona hjélt hann á fram 

dag og nótt um holt og heiöar, og þóttihonum 

Vegurinn ógreififær, og gjöröist hannnú mjög 

göngunióöur. Loksins kom hann aö hóhK 

um, sem draumurinn haf5i tiltekið. Fórhann f)á 

yfir lækinn og kom á götuslóða. GjörtMst hanu 

J)á liressari á hugá,* og hjelt enn lengi iáiiram. 

Kn þegar hann hafí^i npkkra stund gengið, heyrði 

iiann ' skammt frá sjer, aö hóað var, og það 

fremur karhnonnlega. Nú var liöið mjög á dag. 

Hann gekk á hljóðiö, og sjer, hvar máöur mik- 

íll vexti og f)reklegur rekur lambahóp stóran. 

Sá haföi öxi Teiddat lim öxl, og var i mórendri 

vaðmáls-úlpu, með hött síöan á höííti. Ólafur 

^engur'áð: libnum, og kastar á hann kveöju, 

Hinn tekiir |)ví heldur stult, og spyr, hvað hann 

íijé áö fara. Ólafur segist vérá að leita að saúð- 

um. ^^Hekhirðu, þeir sjeu • hjerna"? segir 

ýlpumaðurinn. i^En þarft ekki að 'ljúga 

^ð mjer", segir hann. „þvi jeg veit, bæöi hvað 

i)f)ii heitir^ og að hverju {)ú leitar. 5ú leitar að 

TjUelgu bóndadóttur, en ekki sauðum, og skaltu 

4 



50 

„vita f)að víst, að hún er ekki langt Iijeftan 
^geymd, og færðu hana altlrei framar. Jeg vil 
„[)ví ráða fyer til aö fara seni skjótast heim 
„aptur, eða jeg neyðist tíl að láta öxina ríða 
„í höfuð fvjer, þó jeg sje ekki vanur að 
„vega menn''. „!Það er h'til frægð fyrir {)ig% 
jsegir Olafur, „að niðast á mjer, vopiilausum 
„manni og ferðlúnum, og væri það jafnara, að 
„við glímdum, og reyndum svo með okkur"; 
Úlpumaður sagði, að svoskyhlí og vera, og snar- 
aði Irá sjer öxinni. Tóku \)e\v siðan glímutökum, 
og gengust að heldur sterklega. Bárust fieir 
víða oglengi um vöUinn, og fann Ólafur, að Jijer 
varviðaflsmunaðeiga. Sóttihann því ekki fastað, 
en varði síg einungis, þangað til úlpumaður- 
inn tók að mæðast; neytti þá Ólafur þess, að 
hann var glímnari, og feldi hann á hælkrók. 
5á sagði úlpumaður, að jjað væri lítil frægð 
fyrir hann aÖ fella sig, fimtán ára gamlan ungl- 
ing. Ólafur kvaÖst nú samt mundi nota sjer 
fallið, og vildi draga úlpumann jþangað, sem 
öxin lá. Úlpumaður spurði, hvað hann ætlaöL 
Olafur kvaðst nú mundi neyðast til að vinna á 
honum, „þó jeg geti líklega sagt f»aö eins satt 
um mig, og f)ú áðan, að jeg sje ekki vanur að 



51 

vega menn*^. Úlpumaður sag&l, liann skyldi 

ekki drepa sig, og kvaftst geta oröið honum 

að raiklu liði. Olafuv Ijet f)á tilleiðast, þvi hon- 

um leizt ekki ódrengilega á manninn. Ilann 

reisti Iiann á fætur, og Ijet hann vinna sjer 

hollustu eiö. ' Ólafur bað hann nú segja sjer, 

hvar hann ætti lieima, og hver hann væri. ÚIpu- 

maður segir, að hann eigi heima skammt {)að- 

aup og hann sje útilegumaður. „Jeg lieiti 

Kári", segir hann, „og á jeg gamlan föður og 

^móöur. Tvo bræöur á jeg, og eru [)eir miklu 

„eldri og sterkari, en jeg, og en mestu tröll^ 

5,Annar f)eirra sótti Ilelgu, og ætlar aö eiga 

^hana, en hún vill ekki þ^ðast hann, og unir 

»sjer illa. Er hún höfii 1 varðhaldi, og sitja 

,systur mínar opt hjá henni til að hugga hana, 

»og allt er gjörí, til að gleðja hana, seni verð- 

ftUr. En .f)a8 er allt til einskis. Hún neytir 

j,hvorki svefns nje matar, og er orðin náföl 

,5af hatmi og sorg. Faöir minn er svo Iram- 

jjSýnn, a& hann vissi allt um feröir f)ínarj og 

»|)egar jeg fór til lambanna í dag, ^ekk hann 

ínjer þessa öxi, og sagöi mjer, tið rjóöra hana 

5)í blóöi þinu. $ví hann sagði, að f)ú mundir 

j)koma til mín. 3Þess vegna veit jeg nú, að 

. 4* 



52 

i 

„þjer er bráður bani bíiinii, ef faðir niinn eða 
„bræður fá færi á f)jer. Svo jeg vil nú ráða f)jer 
„til að liggja bjer 1 lambahúsinu í nótt, ogskal 
j,jeg færa |)jer nógan mat beiman að". Ólafur 
segist vilja fara heim með honum, og sjá 
bræöur hans, og sagði, að svb yrði aö fara^ 
sem auðið værl. Kári sagði, að hann skylcli 
þá ráða, „og skal {)á eitt yfip okkur báöa ganga". 
Síðan gengu þeir ofan i dalverpi nokkurt. Sá 
Ólafur þar kotbæ í dalnum, og elcki stóran. 
^angað fóru þeir, og sá Olafur þar gamlan 
mann úti. Var hann tröllslegur mjög ogíllúð- 
legur. 5að þóttist hann vita aö væri faðir ^ 
Kára. Olafur kastaði kveöju áhahn, en karlinn 
Ijet) sem hann heyröi fað ekki, og leit illu 
aiiga til hans og Kára. Kári leiddi Ólaf ínu 
meö sjeríbæinn. VorU .þar lág og lönggöngog 
riíöamyrkur. 5eir komu siðah inn í baðstofu. 
^ar sá Ólafur stúlkur tvær, unglegar og iagrar 
ásýndum. Honum leizt vel á þær, og xmdrað- 
Jst, hvað vænlegar þœr voru, þar sem faðir 
þeirra var. svo Ijótur. I öðrum enda baðstof- 
unnar sá hann alhús dálítið, Jar sat gömul 
kerling, og íieldur ófrýnileg. Kári vísaöl Ólaíi 
til sætis, og settist sjálfur hjá honum. Ljet 



í ■ 

53 

hann þá sækja mat og gefa honnm. Nú kem- 
Ur gamli karfinn inn, og gengur hann i afhús- 
ib til kerlingarinnar. Skömmu sí&ar heyrhi 
Ölafur hark mikið i göngunum og skóhljóð, 
Jar næst sjer hann tvo menn^koma inn í. baö- 
stofuna. $að voru hræður Kára, og voru þeir 
honum mjög ólíkir. Líktust f)eir meira tröllum, 
en mennskum mönnum. $eir ganga inn í húsi5 
til karls og kerlingar, og Ijetu, sem f)eir sæju 
ekki Ólaf, en litu reiðuglega til Kára. Ólafur 
heyröi, að þeir töluðust eitthvað lágt við feðg- 
arnir. . Ekki talaði Ólafur orð við nokkurn 
iTiann, og ekki yrti heldur neinn á hann. Kári 
sat líka einatt þegjanili hjá hoi^ium. "Þegar 
þeir höfiiu setið svona nokkra stund, kemur 
karlinn fram á pallinn, og segir: „Ætli það 
)5Sje ekki komið mál til að fara að háttaV" 
Tekur J)á Kári í hönd Ólafi, og leiðir hann fram 
göngin og inn i skálá, og segir, |)ar eigi hann 
íi5 sofa. Síðan gengur hann hurtu. Myrkur 

h 

Var í skálanum og heldur óskémmtilegt, og 
f«nnst Ólafi ekki til að gista |)ar. Nú kemur 
>un stúlka og dregur vosklæöi af Olafi. Ekki 
tí)luðust |)au neitt við. En f^egar Imn var að 
í*erra fætur hans^ íannst honum tár drjúpa á 



54 

r 

pæv, Og um leið og hún fór út, sagði hún 
ofur lágt: „Vertu var um f)ig". En þegar liún 
var nýskeö farin iit, kemur Kári, og segist 
vilja vera hjá Olafi um nóttina. „Jað þykir 
„mjer ekki ráMegt% segir Ólafur; „þvi það get- 
^ur orðið okkur báðum til tjóns". Kári sá^ að 
J}aö var satt, og biður hann að vera varan um 
sig, og fara í fötin aptur. Hann leggur öxi 
fyrir framan Ólafírúmið, og segir: „Jessimun 
„veita fyjer trúa fylgd, f)ó allt annað bregðist, 
„ef þjer liggur á". Síðan gengur Kári burt, 
en Ólafur rís upp og klæðist skjótt. Ilann 
tekur ábreiðuna ofan af rúminu, og vefur henni 
um handleggi sjer og brjóst. Síðan leggst hann 
niður, og Jiefur liöndina á axarskaptiiiu, enlætur 
hana f)ó ekki sjast. liann hafði skamma 

stund legið svona, heyrir hann mannamál og 
skóhljóð fyrir framan skáladyrnar. Læzt hann 
J)á sofa, og hrýtur nú mikið. 5ví næst opnast 
hurðiuj.og gamli karlinn kemur inn með sax 
mikið i hendinni. Annar eldrí bróðirinn var 
með honum, og bar Ijós í annari hendi, enhnif 
í hinni. 5eir nema staðar á gólfinu, og litast 
um. ]Þá segir karlinn: „Hann sefur% og í sama 
bili veður hann að rúminu, og setlar að kippa 



55 

Ólafifram á stokkinn. En Ólafurbrá við skjótt, 
og lijó liöfubið af honuni. kemur soniu*- 

ínnj og ætlar aö hefna fö&ur síns. En Olafur 
Ijet skammt á milli ver^a, áöur hann hjó hann 
banalii'ígg. I $essu bili kemur hinn eUlri bvóö^ 
irinn inn i skálann, og var {)á fremur ófrýni- 
legur. (ilafur setlaöi nú að vega aö honum, en 
hann var vopnlaus. Snarar hann f)á frá sjey 
öxinni; því hann vildi ekki niöast á vopnlaus- 
um manni. Tóku þeir þá fangbrögöum, og 
glímdu heldur sterklega. Urðu pá sviptingar 
miklar, og var eins og skálimi ætlaÖi að ríöa 
niður. Fann Ólafur það skjótt, að hjer var við 
æöi mikinn aílsmun aö eiga. Og svo laukj að 
Olafur varö undir. Ætlaöi f)á hinn að draga 
hann að öxinni, og drepa hann. En i því bili 
kemur Kári inn í skálann, og sjer, hvar kömið 
er. Tekur hann þá í bróöur sinn, og segir hann 
skuli hætta þessu. „Á jeg fijer ekki svo 
^mikiö gott aö launa", segir hann, „þar sem 
ísþú hefur viljað gjöra mig að liinum vesta 
»manni^. ^orÖi hann þá ekki annaö, en láta 
Olaf standa á fætur og sverja honum hollustu- 
cið. Jakkar f)á Ólafur Kára liöveizlu og seg- 
ir, að hann hafi höggvið œði nærri honum, þa^ 



1 



56 



i 



sem jeg hef nú drepið bæöi föður f^inii og bróð* 
ur''. Kári segir, að híinn hafi orðið að- verja 
hendur sínar, og skuli þeir ékki á það minn*' 
ast. Leiðir þá Kári Ólaf þangað, sem HeJga 
var. Ætlaði þá Ólafur ekki að Jiekkja hana. 
H6n lá á bæn, og flutu harmatár ofan eptir 
. hennar föhmðu kinnum. En þessi tár snerust 
nú í fögur fagnaðartár og gleðitár. Hún hafði 
verið kvennmaðurinn, sem þjónaði honum til 
sængur. En gamli karlinn hafói staðið i skála" 
dyrunum, til að.heyra, hvort J^au töluöu nokk- 
uð. Hann hafði með þessu móti viljað svala 
grimd sinni, og særa hjarta hinnar sorgbitnu 
meyjar. Ólafur dvaldi nú þarna nokkra daga 
i góðu yfirlæti. Siðan fór hann heim og tók 
með sjer Kára og systur hans báðar. Vildi 
|)á bróðir Kára ei vera einn eþtir, og fór Jika 
með f)eim. Káku J)eir sauðfjeð allt til byggða, 
og tóku þaðj : sem fjemætt v^r í kotinu, en 
lögðu eld i bæinn. Á ferðinni bar ekkert til 
tiðinda, og komust þau öll með heilu og höldnu 
heim til Sigurðar bónda. Varð f)ar mikill fagn- 
aðar fundur, og var slegiö upp gleðiveizlu. 
- - Sat Ólafur far nú um veturinn og íjelagar 
hans. En um voriö gekk hann að eiga Helgu 



r 

H 

♦ 

57 

bóndadóttur. Tók hann f)á i jörð, og reisti/bú 
og varb gildur bóndi. Ilann gipti báðar .syst- ' 
ur Kára, og ijekk honum konu, Bróðir Kára 
kvæntist hka, og settist að búi. Voru þeir se 
mestu vlnir,. Kári og Ólafur, og liftu lengij og 
nutu góftrar elli og almennings virðingar. 

* 

12, Galdramennirnir i Vestmannacijjum. 

Jegar svartidauði geisaði yfir fsland, tóku 
atján galdramenn sig saman, og gjörðu fjelag 
nieÖ sjer. 5eir fóru út í Vestmannaeyjar,, óg 
ætluðu fiar aö verja sig dauðanum, nieöan f>ess 
yrði áuðið, ^egar })eir sáu, að sóttinni var far- 
iö að Ijetta af landinu, vildu þeir vita, hvort 
Uokkur maöur mundi lifa. ^eir tóku, sig sam- 
an um að senda einn fieirra áland, Tóku þeir 
þann til þess, sem hvorki var mestur nje minst- 
Ur í íþrótt þeirra. Hann fluttu þeir i land, og 
sögðu, að ef hann yröi ei kominn aptur fyvir 
jól, mundu J)eir senda honum sendingu, sem 
dræpi hann, Jetta var snemma á jólaföstunni. 
Maöurinn fór, og gekk lengi, og kom viða. En 
hvergi sá hann mann; bæirnir stóöu opnir, og 
öiiduö lik lágu á viö og dreif í þeim. Loksins 



58, 

kom haiin að einum bæ lokuðum. Hann furð- 
aði sig á því, og nú vaknaði hjá honum von 
uni, að hann mundi finna mann. Hann barði 
að íiyruni, og þar kom út ungleg stúlka, og 
íríð. Hann heilsaði henni, en hún hljóp um 
háls honum, og grjet af gleði yfir þvi, að sjá 
mann ; |)ví hún sagðist hafa hugsað, að enginn 
lifði eptir, nenm hún ein. Hún bað hann að 
vera hjá sjer^ og hann játaöi því. Fóru f>au 
nú inn, og töluöu margt saman. Hún spurði 
hann, hvaðan hann kæmi, og hvað hann væri 
að fara. Hann sagði henni {^að, og {>að meðy 
að hann yrði að koma aptur fyrir jólin. Hún 
bað hann samt að vera hjá sjer, sem lengst. 
Aumkvaðist liann svo yfir hana, að hann hjet 
henni |)ví. Sagði húnhonum, að þar nærri væri 
enginn maður á lífi; ^ví hún sagðist haCa farið 
vikuleið frá •sjer á alla vegu, og engan mann 
fundið. Nú leiö fram undir jólin, og eyjamað'- 
urinn vildi fara. Stúlkan bað liann að vera, 
og sagði, að fjelagar hans mundu ekki vera 
svo grimmir aö láta liann gjalda þess^ þó hann 
dveldi hjá sjer, einstæöingnum. Ljet hann svo 
tilleiöast, og nú var kominn aðfaradagur jóla. 
^á ætlar hann að fara, hvað sem Imn segi. 



Hun sjer f)á, að nú duga ei bænir lengur, og 
segir: ^lleldiuöu, að {)ú komist út i eyjar i 
kveld? eöa fiykir {)jer ekki eins gott að deyja 
1 lijevna hjá mjer, og deyja eiiihvevstaöar á leið-' 
inni"? — Hann sá^ svS tíminn var nú or&inn of 
naumnr, og ásetti sjer nú aft vera kyr, og bifta 
dauöa sins. Leíft nú af nóttin, og var hann 
mjög daxifur, en stúlkan var hin kátasta, og 
spuröi, hvort hann sæi, hvaÖ eyjahúum lifti. 
Hann sagði, að nú væru f)eir búnir að sendá 
sendinguna i land, og mundi hún koma i dag. 
Stúlkan settist nú hjá honum á rúmið sitt, en 
hann lagðist upp í fyrir ofan hana. Hann sagði, 
að nú væri sig fariÖ að syfla, og væri {)að að- 
Rókn. Síöan sofnaði hann. Stúlkan sat á rúm- 
stokknum, og var einatt að smá-vekja hann^ 
og láta hann segja sjer, hvar sendingin vœri. 
En })ví nær sem hún kom, t)vi fastar svaf hann, 
og seinast, |)egar hann sagði, að sendingin 
Væri komin i landareignina, sofnaði hann, svo 
hun gat ei vakíð liann aptur, Enda leið þá 
ekki á löngu, áður hún sá gufu mórauða koma 
inn í bæinn. Gufa þessi leið hægt og hægt inn 
að henni, og varð þar að mannsmynd. Stúlk- 
spyr, hvort hún ætli að fara, Sendingip 



segir lienni allt sitt erindi, og bað liana fara 
aíf: rúminu, „f>ví jeg kemst ekki upp fyrir f)ig% 
segir hún. Stúlkan segir, aö þá verði hún 
nokkuð til aö vinna. Sentlingin spuröi, hvað 
þaö. vseri. Stúlkan segír, þaö sje þaö, aö lofa 
sjerað sjá, hvað hún geti orðið stór. Sending- 
in játar þyí, og verður nú svo stór, aÖ liún 
fyllir upp allan bæinn. 5á segir stúlkan : „Nú 
vil jeg sjá, hvaö lítil þú getur orðiö". Sending- 
in seglst geta orðið að flugu, og í því bregzt 
hún í fluguliki, og ætlar nú að komast undir 
hendina á stúlkiinni upp í rúmiö til mannsins. 
En þá lendir hún í sauðarlégg , sem stúlkan 
hjelt á, og fór inn i hann, en stúlkan setti 
tappa i gatið., . Ljet hún síöan legginn meö 
sendingilnni í i vasa sinn, og vekur nú mann- 
inn. Vaknar hann þá fljótt, og undrast mjög 
yfir því, aö hann lifi enn. Stúlkan spyr hann, 
hvar sendingin sje, Hann segist ekki vita, 
hvað orðiÖ hafi af henni. Segir þá stúlkan, að 
það hafi sig lengi grunað, aö ekki mundu þeir 
vera miklir galdramenn i eyjunum. Varö liú 
niaöurinn mjög glaöur, og nutu þau hæöi há- 
tíðarinnar með mikilH ánægju. En er leið að 
n;ýári, fór maöurinn að veröa fálátur. Stúlkan 



61 

spuröi, Iivaö aö hoimm gengi. Ilann segir, að 
nú sj'eu þeir í eyjunum að búa til aðra send- 
ingu, „og niagna þeir Iiana allir. Hún á að 
konia lijer á ganilársdag, og mun ei gott 
að forða nijer". Stúlkan sagði, aÖ ekki gæti 
hún kviöið ])ví að óreyndUj „og skaltu ekki 
vera hræddur við sendingar eyjamanna". Var 
lain hú hh\ kátasta, og þótti honum þá skömm 
að, að bera sig mjög illa. A gandársdag segir 
hann, að nú sje sendingin komin i land, „og 
miðarhenni íljótt, því hún erákaflega mögnuö'^. 
Stúlkan segír, að hann skuli nú ganga út nieð 
sjer. Hann gjörir ])að. Ganga f^au, þangað 
til þau koma að skógarrunn einum. jÞai' nem- 
ur hún staðar, ogki]>pir upp nokkrum hrislum. 
Verðurþá fyrir þeim hella ein. Hún lyptirupp 
hellunni, og er þar jarölu'is undir. ganga 
nú ofan i jarðhúsið, og er þar dimmt og óguv- 
legt. $ar er ein Ijóstýra dauf, og logar húij á 
inannsístru i hauskúpu. ^av liggur karl einn; 
. heldur ógurlegur, í rúmfleti viö Ijósið. Augun 
í honum voru eins og blóð, og allur var hann 
■ ofrýnílegur, svo eyjamanninum þótti nóg um. 
Karlinn segir: „f^að ber eitthvaö nýrra við, 'að 
tú ert á ferðinnij fósíra. ^íí^S er langt siðau 



V 

62 

jeg hef sjeð þig, og hvaft á jeg nú að gjöra 
fyrir þig". Stúlkaii segir honum f)á allt um 
ferðir sínar, og uni manninn, og fyrri sending- 
una. Karlinn biftur liana að lofa sjer að sjá 
legginn. Iliin gjörir f^að, og verður f)á karlinn 
allur annar, þegar hann tók viðleggnum. Vehi 
hann honum á allar Imulir fyrir sjer, og strauk 
hann állan utan. $á segir stúlkan: hjálpaðu 
mjer nú fljótt, fóstri; f)ví nú er manninn fariö 
að syQa, og pab er merki f)ess, að sendingin 
er senn kamin, Karlinn tekur f)á tappann úr 
leggnum, og kemur f)á flugan út úr honum. 
Karlinn strauk fluguna, og klappaði henni, og 
segir: „Farðu nú og taktu á móti ölhim »end- 
ingum úr eyjunum, og gleyptu f^ær". ^á varð 
brestur mikill, og fór flugan út, og varð þá 
svo stór, að annar skoltur tók við himin, en 
annar við jörðu. Tók hún svo á móti öllum 
sendingum úr eyjunum, og var nú manninum 
borgið. Fóru f)au nú heim aptur úr jarðhúsinu, 
og settust að á bæ stúlkunnar. Attust f)ausið- 
an, og jukust, og margfölduðust, og uppfylltu 
jörðina. 



63 

4 I 

Í3. Me s su-diktur y 

scm nokkrir eigna Hailgrími presti Pjetuvssyni. 

1. Eðlamaður einn var sá 

ádur R tíð, scm hcrmi jcg frá, 
sínum gurði sat haun á, 
sæll i mesta gildi. 
Velgengnin var honum hjá: 
hafði vildi, harði allt hvað vildi. 

2. Velgengnin að villti hann, 
$cni verða opt þcim nka kann; 
forsugur sá fjáðí mann 

fánm gott af tærði. 

Lystiscmin hann leíddi i bann ; 

af lukku stærði, af lukkunoi sig stærði. 

3. Yór honuni scm ílcjrum þeim, 
sem festa sig yið þcnnan hcim: 
varla varð af sælum seim 
saddur hjer á láðí; 

hripsaði mcð höndum Ivcim 
hverju náði, hvcrju scm hann náði. 

4. En J)vi meir scm aflað fjekk, 
ágirnd vóx i stoltum rbkk; 

^ með Mammon klæddi hann maðka-sckk, 
nijög plægjandi J)egna. 
Til sinnar kirkju sjaldan gekk 
sálar vegna, sálar gagnsins vegna. 

5. J>á sjaldan aÖ J)áÖ lil bar, 
{)essi gekk li! kirkjunnar, 
Uvcrjum scinna hann kom Jiar, 
hvergi skcmur fcafði. 



m 

Beið hann aUlrei blessunar; 

við Ijorð sitt hal'ði, við boið sitt hugann haíði. ■ 

6. Um iniðnættis eina stund, 

er hann var í íöstuni blund, 

engiU guðs Uom á hans íund 

með ásjáu í'urðu skæra. 

Ótla sló yíir auöar lund, 

ei sig hræra, ei sif( þorði hrœra. 

7. Signaður engiU sagði þá: 
„senílur er jeg guöi frá, 

„YÍssa aö segja |)jer sannleiks spá 
„synda fyrir J)ín lýti: 
^l)ölvaða mnntii framför fá, 
„og fara í víti, fíira í hcljar víli'*. 

8. Sveif j)á ógn á sofaudi þegn, 
sem hauu væri lagður í gcgn, 
ofbauð honum hin iUa fregn 
ölluni fram úr máta. , 

Hvarf þá frá homun mannlcgt mogn ; 
. niaðurinu gráta, maöurinn tók að gráta. 

9. Svo leízt honum eugil á, 

sem eldur gengi hans. munni frá. 
Hjer við mannsins huga b'vá, 
svo hjiirtaÖ sárt nani kvíöa, 
sem döimr sál í djöíla krá 

viÖ dauöann stríða, viö dauðann ætti aö stríða. 

10. Ihigann þó upp hcrOa vann, 
og horfði l)eint á Legátann. 
„Seg mjer, herra", sagði hann, 
„syndir hverjar valda, 



„er hncppasl á jeg i heljar bann"? 
Ilvers öÖ gjaUla, hvers á jeg aÖ gjalda"? 

11. Engill segir: j^Ofdirfð þín 
„oUi fyrirbúinni pín; 

„J)ín gráðug ofdrykkja gjörir þig svín 
„með göldum ofmetnaöi. 
„En furftugur kvclsl í sorgum s(n; 
„sálar skaði, súlar'það er þinn skaði. 

12. „En citt er þitt |)ó vanimið vest, 
„er veldur þinni glutun mesl; 
„orð drottins ei aðhyllest 

„og crt J)ess íoraktgri; 

„þu hafnar kirkju og hjer með p#nst 

„og helgu nltari, helgu guðs altari". 

13. íiorgum sleginn syndarinn 
svo pá gjörir í annað sinn 
inna ti! við cngilinn: 

. „Er mjer sýndur voði? ^ 

„segðu mjcr nú saunlcikinn, 
' „sendiboði, scudi - helgur - boði! 

14. „Er j)á bótin ci við nein, 
„að jeg mcgi þetta kvein 
„nú umílýja' í nokkri grein 
„og náð hjá guði íinna? 
„Ilimnabúi, ci hug minn leyn 
„huggnn þinna, huggun oröa þinna"! 

15. EngiU segir: „Ein er bót 
„ulln þínu böli á mót, 

„ef hvorki sparar |)ú hönd nje fót 
„hjcr í lífi þessu, 



1 



5 



„og hlýðir rcl af hjartans rút 
ehvcrri mcsdu, hvcrri cinni messa. 

16. „En bráður sálar bani þinn er, 
„cf blessan presls á niis viÖ fer; 
„og" ef svofldan skömm þig íker, 
„aö skaparann biðjir þú eigi, 
„böWan ein ]ii býr meö I>jer; 

„á breiðum vcgi, á breiðmn gár þú vegi*- 

17. Helgur engill honiitn í frá 
hvarf þá eptir vitran þá. 
Maðurinn íília blundi brá, 
bljúgur í geÖi sínu. 
Hngsar cptir htrðri spá, 

hrelldur pínu, hrelldur kveið við pínu. 

18. Taiar hann þá við sjálfan sig: 
„Sál niín, þú mátt vakta þig! 
„hótan guðs er haslarlig; 
„hvað skal mig til skoða? 
„.Sjá þykist jeg ijálfan mig, 

„sáran voða, sáran kominn í voða, ' 

19. „Seint hef jeg að góöu gáð, 
„gaði sje lof fyrir sína náð; 
„von er, að nauðsyn verði bráð 
„víst rojcr belur að hcgða. 
„Eg skai hafa engils ráð, 

' „og aldrei .bregÖa, aldrei af því bregðH". 
30. Síðan breytti sínum hag, 

STO sem stendnr i mínum brag. 
Herrans sjerhvern helgan dag 
hann hafÖi í stfcrsta gildi; 

■ / 



67 

mjúksinnnður meÖ þaÖ lag, 
messu vildi, messu hlýða vildl. 

21. Illaut síðan þær heillir hann, 
hafði það f ábatann: 
sannhclgur var sæmdarmann 
með siðugum anda fróðum. 
Mð hjá guði' fólki fann, 

frscgur nf góðum, frægur af verUum góÖum. 

22. þegar í sóma acnn til sanns 
svo stóð hngur eðlamanns, 
íjell það böl til hugum hans 
n helgum dcgi cinum: 

hann mcinti að koma til mcssu rjmnS' 
meöur svcinum, meður sínum sveinum. 

23. A hann þungur svefn þá sje, 
síðarla mjög vaknaðe 

upp þó stóð nieð andvarpe 

í áforminu sig hreysti. 

Sínum blakk á baU þá stjc, 

brátt og þeysti, brátt til kirkju þeysti. 

24. Ilófa djTÍ hleypti á skeiÖ 
hann, og ákaílega reið. 
Mætti honum maður á leið, 
sá niessulokin sngðí. 

Otta sló yfir örva meiö 
ótt að bragði, ótt að skjótu brágði. 
^5. Hann bljes við þuugt og barmaði sjcr: 
„Blíöur droltinn hjálpi mjer; 
„nú fór meir cn vilda jeg ver, 
„vei mjer aumum munni"! 

\ 

5* 



68 

Hinn nani annsa: „Ilvað er þjer? 
„Henndu sanhi, hcrm {)u lijor með sanni" 

26. „Kr mjer", sagöi hann, „angur og ve, 
„að ekki náði jcg messuune; 
„hjarlans af ]>ví haimkvæle 

„jcg hef í hrjósti mínu. 

„Mildur drottinn miskune! 

„mjer frá pínu, mjcr bjargi frá píuu"! 

27. Sá, sem kirkju kominn var frá, 
í kampinn tók að brosa þá. 

„Vit hef jcg«, sagði' hann, „ekki á, 
„{)ví aiuulega svo vilt láta. 
„Mjer þykir {)ú cptir þcssu sjá 
„{)urfa í máta, {)urfa í öngvan máta*. 

28. „Hjcr fyrir máttu", hugsast mjcr, 
»hyggilega láta {)jcr 

„{)ú hefur nóg í heimi hjer, 

„holds velgcngni og prýði, 

„í messu ekki matur cr, 

„menn þó hlýði, menn þó hcuni hlýði". 

29. Eðlamaöur með angur og þjóst 
ákaflcga sjer harðr á brjóst: 

* „harla seint jeg hciman bjóst. 
„Hvað skal mjcr til ráða? 
„Aumlega tíðin undan drósl, 
„ekki náða, ekki messu jcg náða"! 

30. Hann nam annsa, er layggðir bar: 
„HeyrðirÖu upphaf messunnar"? 
„Já", hann kvaö, „jcg við það var, 
„þó varla við eyrun sctti". 



. 69 

„Beiðslu líka blcssunar"? 

hinn bljúgi frjelti, hinn bljúgi eptir fijetti. 

31. „Tii samlætis við söfnuðinn, 
„fyrir siðasakir", mælti hinn, 
„allt fram undir útganginn 
)Jcg {)ar kaldur slímdi: 

„þá seinasti var sálmurinn 

„sunginn, rýmdi, sunginn, jeg þá rýmdi". 

32. Eðlamaður annsa vann: 
„Inutu mjcr það nú fyrir sann: 

„hvort brá þjer ei vel viö boöskap þann, 

„|>á blessaður vart af presti"? 

Annsaöi hinn: „Jeg ei þaÖ fann. 

„Aumt það nesli, aumt virtist mjer það nesti". 

33. Eðlamaður cnn þá tjcr: 
„Jcg spyr, viltu selja mjer 
„hclgan þá, sem hlotnaðist þjer 

' „herrans undir messu? 
„Minu gangvara í móti ber 
„mcður scssu, með rciðsknp og sessu. 

34. Sá, sem kom af kirkju - stig, 
kunni að annsa svo fyrir sig: 
„Góður maður, gabha' ei mig! 
„jeg gct fess ei til vona, 

„að gersemi þín svo gervilig ■ 
„gefir svona, gcfir í burtu svona. 

35. „Mjer hefur lengi á liprum hcsl 
„lcikið hugur allra mest; 

„lítiÖ hef jcg lag mcð prcst 
„og lœrdóm helgra frœöa; 



70 

„miklu betra mjer sýnest, 
„mætti græða, mætti jcg peninginn grsDÖa. 
"36. „En ei fyrir það^ ef alvara' er þjor, 
„er sá ragur, sem stampinn ber, 
„Arons blessan upp á sjer ^ , 

„ætla jeg" lítið hafi. 
„Sönn markleysa sýnist mjer 
„á sumu skraíi, á sumu prosta skrafí. 

37. „Látuni víð þessu þá vera keypt, 
„þú sem hefur orÖum hreift. 

„Jeg tek það upp fyrir háð og heipl, 

„ef hestinn fær mjer eigi, 

„því undir fíeti ei er fkreipt 

„á okkar vegi, á okkar kirkjuvcgi*. 

38. Eölamaður annsa rjeö: ^ 
„Ei jeg nei við þessu kveð, 

„því blessan guðs og miskun mcÖ 

„mjer kýs jeg til handa, 

„sem shIu {)inni var sett i veð 

„af signuöum anda, af signuðum kcnnimanns anda". 

39. Af baki stje svo búnum jó, 

bófinn leiöur að þvi hló; ^ ' 

annað í pung hann augað dró, 
sá ógæfunnar gautur. 

Fór á bak og fákinn sió: ' 
„Farvcl nautur, farvel kaupanautur", 

40. Eðlamaður, i anda hress, 
arkaði heim til kirkju' og prests, 
bljúgur söng þar bænarvers, 

áð blessunar mætti' hann njóta 



r 



1 



71 

I 

h 

- 

og allra gœÖa nltarcss, 

ícm um eilífð hljóla, sem um eillfð góðir liljóla. , 

41. Scint að koma í söngva stað, 
sjei* Ijet aldrei verða þaö 
ujíp l'rá því,. og^ œtíö baÖ 
öndu sinni vægðar. / 
Með œru fjekk svo útlifað; 

allt til frægöar, alU snerist honum til fræg:ðar. 

42. En þaö hefur hins af feröum frjeiEt, , 
sem fjekk í burt fyrir söðul og hesl 
siunar sálar býtin bezt, 

blcssan guðs og náðir: 

hann sagðist ckki sinna' um prest 

nje sæta' hnns ráði, njc sæta' hans neinu ráði. 

43. Flumús knúÖi íararskjót, 
feigðin keyrði undir þrjót, ' 
rcnndi svo yíir grund og grjól 
gjaröa fil á hlaupi; 
riddarinn steytti í stigrcip fót, 
stærði af kaupi, stærði sig af kaupi. 

44. Scm hann kcikur sat á blakk, 
í sfður báðum höndum stakk, 
gefandi sinni gæfu þakk, 

hún gjörði' honum slíkt aÖ lána, / 

foldin undan fáknum sprakk, 

fjell i gjána, fjell þar allt í gjána. 

45. I því hesturinn á fram stökk, 
aulinn niður á höfuÖið hrökk; 
gryfjan var svo djúp og dökk, 

aö djöfullina greip aÖ róu; ' . 



. 72 

ofan á möti allt þá söMc, ■ 
^ árar drógu, árar niður ()róga. , 

46. Afdrif hans svo urðu Ijót: 
ofan fór kvikur á djöfla mót, 
\ myrkra landi festi fót, 

hjá fjandanum hann gisti; 
aldrci fjekk á böliiiu bót; 
, blcssan missti, blessan drottins missfii. 

47. Iljer af ráða maður' má, i 
hvað misjafnt horfa forlög á; 

sá scm að ráðum guðs vill gá 

gjöra' hans orðum irúa, 
jrljúphjjirtaöur girnist sá ' 
frá glæpum snúa, frá glæpum öllnm snúa. 

48. Við syndir vcrður ei sálu' hans meint, 
sjc umbótar áform hreint: 

|>ó hjer komi' aö sumum seint, 

sje það í góÖu tómi, 

víst og drjúgum var það reynt, 

það verður að dómi, það vcrÖur aö læknisdómK 

49. Mærð jeg nefni Messndikt; 
mætt er efnið og hyggjuligl, 
þeim mun ei í fanka hryggt, 

/ sem þylja' hann sjer fyrir munni. 
Dvcrga stefnu í þögn er þrykkt, 

frá þornuðum brunni, frá þornuöum geng jeg bVunnr. 

50. Virðing þætti víst mjer að, 
ef vildu börnín læra það 
sóknar minnar, scm jcg kvað, 
minn svciti' er þá borgaður. 

' Sjcrhver írómur í sínum stað 

sjc hann blessaður, sjc hann æ blessaður. 



73 

14. fgSagan af Bjarna Sveinssyjn og Salvöru 

systur hans'^^ 
Maður hjet Sveinn. Ilann var bóndi norð- 
úr í Skagaflröi. Kvæntur var hann, en ekki er 
þess getiö, livað kona hans hjet. Sveinn var 
maður vel efnaður. Hann atti tvö börn, sem 
sagan nefnir, Hjet sonur hans Bjarni, eri Sal- 
vör dóttir. 5au voru tviburar, og unntust mjög. 
^au voru þá um tvítugt, er þessi saga gjörö- 
ist. Eitt vor um Jónsmessu fóru margir Skag- 
firðingar á grasafjall. Sveinn hóndi ætlaöi liká 
að láta Bjarna son sinn fara. En þegar Sal- 
vör heyröi |>aöj vildi hún lika fara. Foreldrar 
hennar vildu þaö ei, en Ijetu þó loks tilleiöast 
fyrir bænastað hennar. Atíu nú bæði systkinin 
að fara á grasaíjalliö. Eu nóttina áöur en þau 
fóru, dreymdi Svein hóndá, að hann þóttist eiga 
fugla tvo hvíta, og J)ótti honum mjög væntum 
fuglana. ^óttist hann nú missa kvennfuglinn, 
og saknaöi hansmjög. Sveinn rj eöi svo draum 
sinn, aö hann mundi bráöum missa dóttur sína, 
og ^ekk {)að honum áhyggju mikillar. Vildi 
hann nú ei, að hún færi á grasaí]allið, en hún 
linnti ekki fyr, en hún íjekk að fara. Fóru þau 
íiú systkinin, og segir ekki af ferðum þeirra. 



u 

Gengu þau hinn fyrsta dag, og tíndu grös, eins 
og aðrir. En um nóttina varð Salvöru snögg- 
lega íUt, og gat hún ekki fariö með fólkinu. 
Varð þá Bjarni eptir hjá systur sinni,' Liöu 
þrir dagar, að Salvöru þyngdi einatt, og var 
BJarni hjá henni, En hinn íjórða daginn íjekk 
hann annan mann, til að vera hjá systur sinni, 
og gekk einsaniall frá tjaldinu. Jegar hann 
hafði tekið grös í tinupoka sínn, settist hann 
undir stein einn mikinn, og studdi hönd undir 
kinn. Var hann að hugsa um sýki systur sinn- 
ar, og var mjög hugsjúkur og áhyírgjufullur. 
£n er hann haföi þar litla stund setið, 
heyrir hann dyn mikinn. Litast hann um, 
ogsjer, hvar tveir menn komariðandi. Jeirriðu 
mikinn, og steí'ndu ^ð Bjarna. lleið annar þeirra 
rauðum hesti, og var hann á rauðum klæðum. 
Hinn var á dökkum klæöum, og reið brúnum 
hesti. 5eirstigu af bakivið steinínn, ogheilsa 
Bjarna með nafni. Spurði |>á rauöklæddi maö- 
urinn, hvað að honum gengi. Bjami vildi ekki 
segja t)að. Hiim rauðklæddi maður segir, að 
hann muni ei haía verra af þvi, |)ó hann segi 
sjer það, Bjarni segir honum þá frá sýki systur 
sinnar. Segir hann, að nú ætli samferðamennirnir 



I 



I t 

75 

ah fara a8 fara heim, ^^og má jeg J)á verða 
hjer eimi eptir hjá systur minni , og veit jeg 
ei, nær hún deyr í höndum mínum*. »Bágt áttUj 
Bjarni", segir hinn rauöklæddi maður, „og vor- 
„kenni jeg \i\ev ^etta. En viltu ekki gefamjet 
„systur þína"? „Nei", segir JBjarni, „það má 
,jeg ekki. Jeg veit engin ideili á fyer, og ei 
„veit jeg, hvaöan þú ert. Eða hvaöan ertu^? 
jj'Þig varðar ekki um það*, segir rauðklseddi maö- 
urinn. Tekur hann I>á upp hjá sjer guUroöna 
silfurdós, og var steinn i lokinu, og segir : 
„Viltu ekki selja mjer systur þina fyrir dós 
|)essa"? j,Nei", segirBjarni, „jeg gef þjer hana 
aldrei, hvað sem f)ú býður". „Jæja", segirmaðf 
urinn, j^þyggðu samt dósina af 'mjer til minn- 
is um það, aö þú hafir fundið mann á ijöllun- 
Um". Tekuv J)á Bjarni við dósinni, og f^akkar 
honum gjöfina. , Kveðja þá aðkomumennirnir 
Bjarna, og ríða burtu, en Bjarni fer heim að 
tjaldinu. Um morguninn fara samferðamenn lians 
heim, og er hann þá einn eptirhjá systur sinni. 
Var bann nú mjög hræddur um^ að hinir ó- 
kunnu menn mundu stela systur sinni, ' og porði 
6i að sofna. Vakir nú Bjarni þann dag allan; 
^ti um nóttina sækir mjög svefn á hann, og 



76 



leggur hann sig niðar hjá systur sinni. Spenn- 
ir hann f)á greipar um hana miðja, og æUar, 
að ei skuli hún verða svo burtu uumin, að 
hann veröi ekki var við. SofnarBjarni núfast; 
en er hann vaknar, er systir hans öll á burt, 
Verður hann nú angráður mjög, og leitar þann 
dag allan, en finnur hana eL Tekur hann sig 
uppjOgríður heim um nóttina, og segir tíðindin. 
^5etta grunaði mig snemma", segir Sveinn, 
„dregur æ nokkuð til þess, sem verða vill". 
Var þá safnað saman mönnum og leitaö vand- 
lega, en Salvör fannst eigl aÖ heldur. $ótti 
mönnum f^etta skaði mikill; ^ví stúlkan var 
efnileg, og alh'a manna hugljúfi. LíÖur nú, til 
þess Bjarni er f)rítugur aö aldri. Var hann f)á 
kvongaður, og farinn að búa. Eitt haust vant- 
aði sauðaniann hans fjeð allt, og leitaði hann 
fess þrjá daga, en fann ei. Segir fá Bjarní 
konu sinni að búa til vikunesti handa sjer, og 
skó góða; því hann kvaÖst ætla að leita kinda 
sinna. Foreldrar Bjarna liftu f)á cnn, og báðu 
J)au hann að fara ekki. Eu hann sagði, þau 
skyldu Vera óhrædd, og vona ekki eptir sjer 
fyr en að viku liðinni. Eptir f)að fór hanUj 
og gekk nú samfleytt í þrjú dægur. Kom hano 



77 

þá að hellisskúta einuni, og svaf þar.; 3Þegar 
liann vaknaöi, var komin níftmyrkurs f)oka. 
Samt hjelt liann af stað, og villtist hann nú 
skjótt. Gekk hann \)á til þess, er hann kom 
i dal einn allniikinn. var liðiö á dag. 

$okulaust var niöri í dalnum. íegar hann 
kom niöur í dalinn, sá hann {lar bæ mikinn og 
reisulegaxi. j^angaö fór hann. Sjer hann jþar 
karla og konur við slátt á engi fyrir utan tún- 
iö. Gengur hann \mv aö, sem konurnar eru. 
Jser voru {^rjárj og var ein þeirra tíguglegri en 
hinar. Hann heilsar þeim, og spyr, hvort hann 
muni fá aö veraj>ar um nóttina. , ^sev segja 
allar já, og fer ein þeirra heim meö honum að 
,bænum. 5aö var ung stulka, og ofur lagleg. 
5aö var eins og Bjarna sýndist liún lík systur 
sinni, þeirri er hann hafti misst á grasafjall- 
inu foröum. Rifjaöist þá allur s^ atburöurupp 
fyrir honum, og varÖ hann angráöur meö sjálf- 
um sjer, en Ijet þó stúlkuna ekki verða vara 
við það. Koma þau nú heim, og leiöir stúlkan 
Bjarna inn í bæinn. Voru þar stór hús og fall- 
eg. Koma þau nú í herbergi eitt rúmgott og 
vel vandaö. ^ar fær stúlkan Bjarna stól, og 
biður hann bíða sín. Hleypur hán þá út, e« 



78 

' É 

kemur a5 vörmu spori inn aptur, og setur mat 
og vín á borÖi5 fyrir Bjama. Snæðir hann 
siðan, en aft því búnu, biður stúlkan hann ganga 
til hvílu. Fylgir hún honum nú í hús eitt IJt— 
iö, og er þar sænguppbúin. Háttar núBjarni, 
og dregur stúlkan af lionum vosklæðij býöur 
honum síðan góðar nætur, og fer burtu. Hugsar 
hann nú um, hvar hann muni vera, og hvern- 
ig á ^ví muni standa, að þessi stúlka hafi svo 
rifjað upp fyrir sjer harma sína, og skilurekki 
í þvi. Út frá f)es.sum hugsunum sofnar hann, 
en vaknar við {)að, að hann heyrir söng uppi 
yfir sjer. Heyrir hann, að á loptinu uppi yfir 
rúminu hans' er verið að lesa, eins og titt er í 
sveituni. Sungu þar margir, karlar og konur, 
og bar \)6 e!n rödd aí öllum hinum. Jessi 
rödd vakti algjörlega upp harma Bjarna, því 
fmr {)óttist hann f)ekkja liljóð Salvarar systur 
sinnar. Var hann nú nokkra stund, að hugsa 
um f)etta, en síðan sofnaði hann aptur, og vissi 
ei fyr, en litla stúlkan, scm hafti þjónað hon- 
um til sængur um kveldið, vakti hann. Kom 
hún þá með góð klæði, og bað hann fara i þau; 
því hún sagði, að hann mundi verða þar um 
daginn; þvi það var sunnudagur. Fer þá stúlk- 



7ð 

an út. En á meöan Bjarni var aö klse&a sig, 
kom inn til h»ms piltur dalítilL Hann var á 
graenum klæðiskjól, og aö öllu vel búinn. 
Sveinninn heilsar Bjarna, og er mjög ræöinn 
viö hann. „Hvaö ertu aö fara"? segir pilturinn. 
„Jeg er aö svipast aÖ fje", segirBjarni, „Ekkí 
hefi jeg oröiö var viö þaö hjema i dalnum% 
scgir pilturinn. „Jú vevður hjer kyr hjá okk- 
ur i dag; því hann faöir minn ætlaraö messa% 
segir hann, í þessu kemur stúlkan inn, og 
segir: „Sveinn, vertu ekki aö neinu hulli við 
manninn, Ber J)á stúlkan á borÖ fyrir Bjarna. ' 
En þegar hann var búinn aö snæöa, ferhúnút 
Sjer hann Ijölda fólks vera aÖ koma, og 
tekur nú sveinninn í hönd honum, og leiðir 
hann út i kirkjuna, og visar honum i sæti. 
Litast Bjarni nú um, og þekkir hann f)á rauð- 
klædda n)anuinn viÖ hliöina á sjer, sem komið 
haíöi til hans á ijolhmum. En þaö sá hann 
Var presturinn, sem f)á var á dökku klæðunum. 
Alargir voru i kirkjunni, og voru flestir karl- 
tnennirnir illilegir og stórlr. Sumir þeirra voru 
í sauðsvörtum klæðum prjónuðum. Tekur f}Á 
Bjarni upp dósina góðu, og býÖur sessunaut 
sínum i nefið, og þág hann það. I framkirkj- 



80 

unni sjer Bjarni konu eina tíguglega búna, og 
þóttist hannþar þekkja systur sína. Jauhorfbu 
hvort á annað, og varelns og hún ýmistbrosti, 
eða grjeti, {>egar hún sá hann. Jóttist hann 
uú sjá, hvernig öllu var háttað, og að hann 
var kominn til systur sinnar. Leið nú messan, 
og fór embættisgjöröin ágætlega fram. Eptir 
blessanina tekur pilturinn i hönd Bjarna, og 
leiðir liann út. En þegar f)eir koma út fyrir 
clyrnar, situr þarkarl einn gamall og illilegur, 

Hann bregðurfæti fyrirBjama, svo hann dettur. 
Hleypur J)á pilturiun inn í kivkjuna, ab rauð- 
klæddamanninum, og sækirhann. Rauðklæddi 
maðurinn tók {)á til karlsins^ og diistaði hann 
til, en pilturinn fór með Bjarna í bæinn. Að 
lithmi tíma liönum koma þeir |)ar, rauðklæddi 
og bláklæddi maðurinn. ^eir lieilsa Bjarna 
vingjarnlega, og spyrja, hvort hann {^ekki sig. 
Hann sagði, að svo væri, og var nú heldur fár 
við; því margt rifjaðist nú upp fyrir honum. 
En í j[)essu kenmr inn konan, sem hann sá í 
kirkjunni, og hjelt, að væri systir sín. Hún 
hljóp i faöminn á Bjarna, og segir: „í faðm- 
lögum vorura við í móðurlífi, grátandi var jeg 
{)aðan tekin, og nú kem jeg hlæjandi aptur í 



81 

faöm I^inn, bróöir"! Heilsast f)au níi, og verð- 
ur J)ar fagnaöarfundur, Sagöi liann Iienni þá 
allt, seni viö haíbi boriö í Skagafiröi, siðan liún 
, hvarf. 5á segir rauöklæddi maðurinnr „Jeg 
„tól^ systur Íjína, Bjarni, úr faðmi þínum forð- 
„um, og gipti hana þessum bláklædda manni. 
,)IIann er sonur minn, ogprestur pkkardalbúa, 
,jen jeg er hjer sýslumaður. Nú tók jeg fje 
,>I»itt, og villti J)ig hingaðj svo {)iö gætuö fund- 
„izt, systkinin, og sagt hvort ööru sögu ykkar, 
^siöan J)ið skilduð. Á morgun skal jeg fylgja 
„þjer, og íá fjjer ^e þitt, en vertu hjer í nótt, 
„og talaðu við systur {íina". Bjarni gjörir nú 
})etta. Um morguiiinn ferhann, og kveður syst- 
ur sína með mörgum tárum. Kauðklæddi maö- 
urinn fer nú með honum, og reka f)eir Ijeö sam- 
an. Bláklæddi niaðurinn var og með þeim, og 
fylgdu })cir honum oían undir byggö. ^íu' 
skilja |)eir, og mæltu tilvináttu hvoraf öðrum. 
Segir þá dökkklæddi maðuriiin, að hann ætli 
að senda eptir honum í vor, og skuli hann þá 
vera feröbúinn iim l'ardagana ; „skaltu búa hjá 
oss í dalnum". — Kemur nú Bjarni heini, og 
segir konu sinni og foreldrum ferðasögu sína 
og fyrirætlan, en hiöur þau leyna fvi. Líöur 

6 



82 

nú fram að fardögum, f)á koma menn þrír me& 
hesta til Bjama. Fór hahn um nóttina með allt 
' sittbú, karl ogkerlingu, konu og börn. Koma 
þau nú í rlalinn, og var5 þar fagnaðarfundur. 
^av bjó Bjarni lengi. En þegar bann var gam- 
all orðinn, fór bann aptur til Skagafjaröar. 
Sagði bann \m sögu þessa, og dó siðan í góöri 
elli. 



íð, Suðurferða - Ásmundur. 

Ásmundurhjet maður, Hann var skagfirzk- 
ur aö ætt. Ilöskur var hann og atorkumaöur 
mikíl), og f)á um tvitugsaldur, er f>essi saga 
gjöröist. Ásmundur fór á vetri bverjum suður 
til sjóróöra, og voru æ sömu menn meö bonum. 
Af þessu var hann kallaður suöurferöa- k%- 
mundur. Einn vetur fór Ásmundur suður, sem 
optar, og vöru ^elagar hans með honum. Jeir 
yoru um nótt á Melum i Hrútafiröi, og s&tluöu 
um morguninn að leggja upp á heiðina. En 
um nóttina tók Ásmundur sótt mikla, og biða 
lagsmenn hans eptir honum þann dag. Ás- 
mundur sagöi, að þeir skyldu fara leiöar sinnar, 
og mundi hann koma á eptir. Siö<an fóruþeir, 



83 

I 

en Ásmundur varö ejítir. Daginn eptir varÁs- 
mundur orðinn álbata, og hjelt nú af staö. Var 
J)á veöur gott. En ])egar hann kom suður á 
heiöina miöja, gjöröi liríð mikla, og sá Á'smund- 
ur ekki, hvaö hann fór. Villtist hann Já, og 
er hann sá þaö, tók hann af hestum sínum 
baggana og gróf sig í snjóskaíl, oghaföibagg- 
ana fyrir dyrunum, Hestana batt hann á streng. 
Síöan fór Ásmundur inn í snjóhúsiö, og haföí 
gat á |)ví undan vindi, svo hann gæti sjeö til 
Veöurs. Tók hann J)á nesti sitt og fór aö borða. 
Eu er hann var nýfarinn aö borða, kom mó- 
rauöur hundur aö gatinu á snjóhúsinu, og reif 
sig inn, Rakkinn var ygklur mjög og grimm- 
legur, og vestuaöi f)ó feinatt viö hvern bita, 
sem Ásmundur át. Ásmundi fór ekki að veröa 
um hundinn, og tekur upp lijá sjer sauöarlang- 
legg einn mikinn, og gefur honum. llakkinn tók 
við leggnum, og fór |)egar út með hann. En 
aölitlum tíuialiðnum kemur mikill niaöur vexti og 
ellilegur aö dyrunum á snjóhúsinu. Hann á- 
Varpar Ásmund, og þakkar lionum fjTÍr hvolp- 
inn sinn. „Eða ert |)ú ekki suöurferða - As~ 
niuudur^P segir aðkomandinn. „Svo er þaö kall- 
að", segir Ásmundur. ,jNú býð jeg f)jer tvo 



■ 



6i 



kosti", segir aðkomaiulinn, „annaÖlivort aö fylgja 
mjer, eða hríðinni Ijettír ei fyr, en J)ú ert dau5- 
ur, 5ví þú skalt vita það, að jeg er valdur að 
hríð þessari, ogþví, að Jm sýktist; |)vi jeg vildi 
finna l^ig, |)ví engan f)ekki jeg hraustari mann 
i sveit". Ásmundi leizt nú ekki á blikuna, og 
sá, að sjer var naiiðugur eínn kosiur. Kvaðst 
h&nn [)á hekUir vilja fara með honurii, en láta 
þar h'f sitt í skaflinuni. „Kom þú f)á% segir aö- 
komandinu. Ásmundur tók sig nú upp, ogvar 
J)á Ijett upp hríðinnij -og komið gott veður. Fer 
aðkomandinn fyrir, en Ásmundur á eptir með 
hestana. Ekki vissi Ásmundur, hvað hann fór; 
|)ví hann var villtur orðinn. 5eg9r í>eir höíöu 
lengi lialdið áfram, veröur fyrir þeim dalverpi- 
Á rann eptir dahmm miðjum, og furðaði Ás- 
mundáþví, að öðrumegin árinnar varrauðjörö, 
en hinu megin alhvitt af snjó. Siim bæ sá hann 
hvoru megin. Fara þeir nú heim aö þeim hæn- 
unij sem var í hinuni snjófga liluta dalsins. 
Fer þá karl með hestana í hús, og gefur þeíiw 
hey. Síöan leiðir hann Ásmund inn í bæinn, 
og komu í haöstofu. ^ar sá Ásmiuíthír konu 
eina gamla og imga stúlku, rjett fallega. Ei 
sá bann fleira fólk. Hann heilsar þeim,, og 



65 

{>ví næst vísar karlinn honum til sætis. En aft 
litlum tíma liönum fara þau fram, karlinn og 
stúlkan. Var þá Asmunclur einn eptir og kerl- 
ingin. Keilingin var einatt aö tauta vift sjálfa 
sig, „aö aumt væri ab vera tóbakslaus". Ás- 
munclur tekur þá tóbakspund úr veski sínu, og 
kastar til kerlingar. Tók hún við og varb fegin 
ínjög, Nú koma þau inn, karb'nn og stúlkan, 
og bar hún matfyrir ÁsmuncL Ásmundur borð- 
'ciöi, og var karlinn einatt að tala viö liann, og 
var hinn kátasti. 5egar Ásnmndur liafói snætt, 
fór stúlkan burt aptur, og kaiJhin meö henni, 
HugsaÖi nú Ásmundur, aö {)au mundu vera aö 
taka saman ráð sin, og munchi ætla að drepa 
sig. Brííðum kemur karlinn aptur, og biöur 
Asnunid aÖ ganga til hvíhi. Hann var fús á 
það, og leiöir karlinn hann fram i skála einn. 
Par var sæng uppbúin. Býður nú karlinn hon- 
Um góöar nætm*, og gengur burt, en stúlkan 
dregur vosklæöi af Ásmundi. Ætlar hún að 
taka sokka lians og skó, og fara bm't mcð þá, 
en Ásmundur biður hana að gjöra {)að ekki; 
því liann óttaöist, að svik numdi j[)ar undirbúa. 
Stúlkan segir, aö J)að sje óhætt; J)ví ei muni 
tonum verða mein gjört. Fer Iiún svo^ og 



86 



býður Asmundi góðar nætiir með kossi. Asmundí 
þótti |)etta undarlegt í útilegumannahiisum, og 
var ekki tnitt um, að honum f>3etti undarlega 
góður kossínn stúlkunnar. Sofnar hann nú 
skjótt, og vaknar við það, að karlinn stendur 
þar hjá honum. Var f)á dagur kominn. Karl- 
inn býður honum góðan dag, og segíst núundir 
eins ætla að hiöja hann þess, er hann hafi sótt 
hann til að gjöra, „Svo stendur á", segir karl- 
inn, „að fyrir 20 árum var jeg i sveit, barnaði 
5,jeg J)á systur mína, og ílúði jeg síðan, og fór 
5,hingað. Er það systir mín, hin ganila kona, 
^sem þú sást í gærkveldi, en barn þaö, sem 
j,við áttum, er stúlka sú/ sem þjónaði þjer til 
5jSængur. Jí^gar jeg kom hjer, voru hjer fyrir 
„útilegumenn, og bjuggu í bæ þeim, sem þú 
„hefur sjeð i gærkveldi hinu megin árinnar. ^eiv 
„eru tveir, og búa enn í bænum. Voru þeir 
^jafnan fjenxlur niinir, en jeg gat varizt þeini? 
„þangað til nú. Nú bera þeir mig ofurliði, og 
jjláta allan snjó, sem i dalinn fellur, falla mín 
„megin árinnar. Hefur þaö veriö vani minn? 
„að heita sauðum minum yfir í þeirra land, e» 
„nú er jeg ekki oröinn maður til þess. Jeg 
„ætla því aö biöja þig nú þegar í dag að fara 



I 



87 

„með saubi mina yfir ána, og standa þar yfir 
^þeim. Veit jeg, að þú ert maíiur hrausturj 
jjeiida mun eí af velta. ^vi konia munu ^eir 
jpbáðir, fjendur nnnir, og ætla, aö jeg sje meft 
^fjenu. $tt skalt hafa hund minn fiann mó- 
( „rauða með þjer, og mun hann duga f)jer vel". 
Rís nú Ásmundur úr rekkjuj og fer með sauÖ- 
ina, en karl ijekk honimi kuíl sinn til að hafa 
yfir sjer, og öxi, til að verja sig með. 5egar 
Ásmundur er kominn yfir ána, hlaupa fieir báðir, 
útilegumennirnir, á móti honum,og segja: „Feig- 
ur er hann nú**; því þeir hugsuðu, að karlinn 
væri með sauöum sinum. En er þeir konia . 
nær Ásmundi, segja þeir: „Annat er það, en 
við ætluðum". Ilunnu f)eir f)á til Ásmundar, 
og rjeöust á hann. Ásmundur sigar Móra á 
annan þeirra, en ræÖst sjálfur mót hinum. Rífur 
Móri f)ann á hol, sem hann átti viöj og hleyp- 
ur síöan niót hinum, og vinna þeir á honum 
báöir, Ásmundur og rakkinn. Er nú Ásmundur 
hjá sauðunum til kvelds, f)á ferhann heim, og 
finnur karlinn. Hann tekur við Ásmundi vel, 
og f)akkar lionum mikillega fyrir dagsverkið. 
Sagðist hann hafa sjeð til hans, f)á er hann 
heííi verið að drepa þá, útilegumennina. Dag- 



88 

inir eptir fara J)eir báðir, Asmimdur ogkarlínn, 
yfir um ána til' bæjarins. Voru þar búsakynni 
góð og rúmleg. Engan mann fundu þeir fjar, 
en fje mikiÖ. Könnu5u þeir nú bæinn allan- 
Verður I)á fyrir þeim hurö ein, og gátu þeic 
ekki lokið Iienni upp. Asnmndur lileypur f)á 
á hurðina, og br^tur hana upp. Var f etta J)á 
afhús eitt lítið, og sjá ^eir |)ar konu eina fríða 
og fallega. llún var buntlin á hárinu við stólpa 
einn, og mjög bleik og mögur orðin. Asmund- 
ur leysir hana, og spyr, hvaðan hún sje. Hún 
segist vera bóndadóttir úr Eyjafirði, og hefðu 
jþeir rænt sjer, útilegumennirnir. Hcfðu |)eir 
verið að neyða sig til að eiga annanhvom |)eirra. 
En af í)ví hún hefði ei viljað f^að, hefðu |)eir 
bundið sig bjer, og aetlað að láta síg svo við- 
iirkennast. Asmundur segir henni, hvar komið 
epj og að bún sje í góðra manna höndum. 
Verður hi'in {)á glöð, og hyggur sígnú sloppna 
úr öllum háska. Flytja þeir nú allt úr hinu 
kotinu í bæ [^ennan, og sitja þar um veturinn. 
LikaÖi Asmundi vel við karlinn, og pær stúlk- 
urnar, einkum karlsdóttur. Nam hún ýmsar 
iðnir áð stúlkunni, ftemi eyfirzku. Um yorið 
segir karlinn viö Asmund^ aö nú skuli hann 



89 

fara heim til s!n, en haTisti skuli hann apt- 
Ur koma í dal þennanj því þá segist hann daufi- 
ur verfta. Segist hann }>á biöja hann að taka 
að sjer dóttur sína og systur, ef húu liíi þá, 
og eyfirzku stúlkuna. Segir hann, ab hanu 
skuli taka það með fieim, seni hann finni hjer 
Qemætt. Síðan fer Ásmundur burtu, og fer 
norður í SkagaQörð. Jóttust menn f)á hafa 
heimt liann úr Ijelju; en ekki sagði hann nein- 
um, hvar hann hefði verið um veturinn. Um 
liaustið fór liann aptur burtu, og kom í dalinn 
til stúlknanna. Uröu f)ær lionum mjög fegnar; 
})ví })á var bæði karl og kerling önduft, og höfÖu 
f)ær dysjað f)au á hól einum, f)ar í hh'ðinni. 
Er nú Ásmundur f)ar hjá f)eim um veturinn. 
En um vorið tekur hann sig upp, og fer með 
allt lausafje úr kotinu norður í Skagaf jörð. 
5ar settist hann að búi, og átti karlsdóttur, 
ftn eyfirzku stúlkuna gipli hann manni f)ar í 
sveitinni; og lýkur hjer sögu suðurferða - Ás- 
mundar. . 



16, Vtilerfumannahmn, 
Skuggaviildi, skjólið {)itt 
^kyggi nú á landið mitt, 



90 

svo enginn geti á {>að hilt 
fíf uðrum landsins Iy6i; 
fnrða oss stríði, forÖa oss Íieljar strifti.! 

5að sagði kvennmaður, sem haföi verið 
einn vetur nieð útilegumönnum, að þetta vers 
heftu |>eir sungið á hverju kveldi, og ekkert 
annað gott orö heföi hún heyrt þá fara meö 
allan veturinn. ' 



/7. Hellismannasaga, 

5að er sögn manna, að á fyrri timum hafi 
18 skólapiltar frá Hólum lagzt út. Segja sum- 
ir, að sú hafi veriö orsökin, að fieir hafi drepið 
kerlingu eina á staðnum. $eir gjöröu {)á íje- 
lag með sjer, og hjetu hver öörum tryggri 
fylgd, og tóku ' sjer hólfestu í Surtshelli hjá 
Kalmannstungu. Jeir höföu með sjer tvær konur. 
Sagt er, aö {>eir hafi átt börn viö þeim, en þau 
hafi þeir öll látið i tjörn eina, sem í hellinum 
er, $eir ræntu r^e manna þar um heiðarnar, 
og ráku það heim til sín á haustin, svo hundr- 
uÖum skipti. Sagan segir, að þeir hafi rekið 
það fram aö gati því hinu mikla, sem er 
á hellinum, skammt fyrir innan dyrnar, og 



91 



hrundið ]>\i þar fram af, svo ei |)yrftu þeir að 
vera að skera |)aö; f^ví Jaö þótti þeim of mikil 
fyrirhöfn, Af þessu gjöröust illar heimtur hjá 
bændum, og báru |ieir sig illa, en gátu ei aö 
gjört; því enginn vildi hætta sjer í hendurhell- 
isbúa, Ei er þess getiö, aÖ {>eir hafi drepið 
menn, eöa rænt bæi, en jafnan voru þeir með 
voi^num, og niargir saman. Ekki fóru þeir 
dult, og þaö var siöur þeirra, að sækja kirkju 
að Kalmannstungu. Stóöu þeir á miöju gólfi i 
rööj og sneru bökum saman. Vopn höföu þeír á 
hliÖ, svo ekki var aögengilegt fyrir bændur að 
sækja þá, þó þeir heíðu viljað þaö. Enþógcítu 
hellismenn ekki varazt svik sveitabúa. Jaö er 
mælt, að HvítsiÖingar hafi nú farið að taká sam- 
an ráð sín um það, hverni^ þéssum ránsmönn- 
um yröi stökkt úr nágrenninu, eða bani ráöínn. 
Gekkst }>á bóndasonurinn í Kalmannstungu und- 
ir það, að svíkja hellismenn, en áskildi sjer, 
aÖ bændur Ijetu sig einan ráöa, og veittu sjer 
trúa fylgd, þegar liann vildi, þetta var nú gjört. 
Bóndasonurinn fór á fund hellísbúa, beiddi f)á 
ásjár, og kvaöst vilja ganga í fjelag með þeím. 
Hellismenn voru ófúsir á að taka viö honum, 
og sögöu, þar mundu svik undir búa. Hann 



c 

neítaði þv!, og vann J)eim dýra IiolhLStueiða- 
Tóku hellismenn við honum, f)ví j>eim leizt 
rösklep;a á manninn, og þótti ódrengilegt að 
reka þann frá sjery sem ílýði á náðir þeirra, og 
þeir ættu alls kostar við. Nú var l^ú bónrla- 
son kominn í íjelag hellismanna, og vann 
það, er þeir vildu. Sánit höfðu þeir jafnan 
gæzlu á lionum, og leiö svo hið fypsta ár, að 
ekkert sá hann sjer færi áaðkomast frá þeim, 
eða vinna þá. Er |)á sagt, að hann hafi iUa 
kunnað viö sig, f>ó ei Ijeti hann hellismenn 
verða fiess Víii'a. Jegar haustið kom, og vika 
var til gangna, fóru hellismenn að vana sínum 
að leita sauða. Allir fóru þeir í för þessa, nema 
einn var eptir í hellinum hjá kónunum. Steir 
tóku og hóndason með sjer. Gengu {)QÍr vítt, 
sem vegir liggja um heiðarnar, og komu meö 
ógrynni fjár aptur. Káku þeir fjeð heim í Vopna- 
lág, og bjuggust f)ar um um nóttina, áður en 
þeir rækju fjeð heim að hellinum til slátrunar. 
Lugðust þeir allir í röð á lágarharminn, og 
stungu vopnum sjnum niður í kring um sig. 
Er svo mælt, að lágin .dragi nafnið af þessum 
slð hellismanna. Daginn eptir risu J)eir upp, 
ráku saman fjeð, og fóru heim að héllinum. 



03 

Hrundu þeir þvi ofan af gat - brúiiinni, oggekk 
í)að íljótt. Bóndason gekk og að {lessu' starfi 
nieð þeim, og mátti liann hafa þaÖ svo búið, 
livort honum fjell {jað betur eða ver. Eptir 
þetta settust hellismenn uni kyrt, og lifðu, eins 
og |)eim líkaði bezt, um veturinn. Nú fórbónda- 
syni að g^jörast órótt í huga, að hann gat hvorki 
komizt burt, eða sjeð ráð til að vinna hellis- 
menn, Leið svo veturinn og sumariö íram að 
hausti. Gjöröi J)á bónrlason sjerupp veiki, og 
Ijezt ei geta farið í sauðaleitina með þeim, og 
kaus sjer að vera heima, og gæta kvennanna. 
Ei f)ótti liellisbúum þetta tryggilegt, en Ijetu 
í>ó loks til leiðast. Átti þá bóndason að geyma 
UeUisins meö kouunum. En til {)ess ^eiv 
væru vissir um, aö hann stryki ekki, á nieöan 
þfeír væru að heiman, skárii þeir hásinarnar 
sundur aö mestu á báðum fótum, og Ijetuliann 
enn vinna sjer eið að [^ví, aö ei skyldi hann 
svikja \m, Að {)ví búnu fóru hellismenn á braut 
í sauðaleitina ; en bóndason lá í sárum. Kon- 
urnar gættu liansj og græddu sár lians, Nú 
þótti bóndasym væulegast aö reyna að vínna á 
hellismönnum, þegar j[)eir kæmu úr leitinni. 
Hami skreiö því einhverja nóttina burt úr hell- 



1 



• 



94 

inum, og vildi þá svo vel til, að liann fann 
hest skammt þaðan á eyrunum við fljótið. Hann 
tók liann, og reið tíl byggöa. Ljet hann þá 
boð ganga um sveítirnar, og stefndi að sjer 
öllum vopnfærum mönnum. Varð þaö skjótt 
margmennij er hann fjeklc, og allir sæmilega 
búnir að vopnum, eptir því sem auðið var. 
SagÖi J)á bóndason J)eim ráð sitt, og skoraði á 
J)á að fylgja sjer ódeiglega. 5eir riðu ^ví næst 
af stað, kveldið sem hann vissi að hellismenn 
voru vanir að koma i Vopnalág. Hafti hann 
nú margfalt meira liö, en helUshúar. jÞeir riðu 
að öðrum enda lágarinnar; f)ar stlgu þéir af 
hestum sínum, og skyldu nokkrir gæta þeirra, 
svo hellisbúar gætu ei náð {íeim, og komizt 
undan á þann hátt. Gjörir nú bóndason {)á 
skipun á, er honum [)ótti bezt. SagÖi hann, 
aö nú skyldu {)eir ganga hljóölega eptir lág- 
inni, og taka vopn öU frá hellismönnum sof- 
andi. Síðan skyldi maður sá, er hann tiltók, 
ganga að þeim heílli.sbúa, er lægi í miðjum 
hópnum, og heföi valnastakk yfir sjer , og 
höggva af honum höfuðið. RíÖur oss mikið á því, 
segir hann, því sá maður verður oss skæður, ef 
hann nær að komast á fætur. Hann er hraust- 



95 

astur allra hellisbúa, og hafa þeir miklö tvaust 
á honum. Hann hefur búið sjer til stakk úr 
Sauöarvöhini, og bíta hann engin járn. ^egíif 
hann haföi {letta mæltj gengu f)eir allir samt 
eptir híginni, og sjá nú, hvar hellismenn liggja, 
og sofa. Fara bænclur að þeim bljóðlega, 
.og taka vopn f)eirra öll. Síöan vegur sá, er 
til var nefndur, að manninum í vahiastakknum, 
og náhi hann ei til, svo höggið kom á ámian 
tnann, er næstur. honum lá, og tók aí höfuðið. 
Vöknuftu f)á hellisbúar við iUan draum, og risii 
^PP- 5á segir einn þeirra: „varaöu þig, valna- 
stakkut-, fallinn er bann íjögra maki". Varð 
iiú aögangur allbaröurj en af f)ví hellisbúa 
Vantabi vopn sín, gátu þeir ekki staöizt mann- 
Qöldann. Fjellu þeir, hver um annan þveran. 5ó 
gátu bændurei drepiö {)á alla fiarí láginni, oglihipu 
|)eir víðsvegar, og eltu hinir og drápu |)á, þar 
Sem feir náðu f)eim. Jorvaldur var drepinn á 
Jorvaldshálsi. Geiraldur var drepinn viö Geirr 
aldargnýpu norður á Arnarvatnsbeiði, Atli við 
Atlalæk, Asgeir við Asgeirsbrunn. Jormóöur 
bjet einn af hellismönnum; hann tók á rás 
líiöur allar sveitir, og ofan aö Borgarfiröi, og 
eltu menn hann ríðandi og gangandi. ^egar 



96 

hann kom aft sjónum, laí^öist liann frá landi? 
t)g svani út í Jormóössker, Keru |)á bændur 
á eptir. En er Iiann sá f>á koma aö skerinUj 
gekk Imnn upp á Jormóðsnýpu, og kastaöi sjer 
niöur af henni í sjóinn, og hefur ekki skotið 
upp síöan. Einn af líellismönnum hjet Eirikur. 
Honum er viöbrugÖiö fyrir hreysti og irækleik. 
llann hljóp á liandahlaupi upp undir jökulimi? 
og dregur hann síöan nafn af honum, og heit- 
ir Eiríksjö.kull. Eiríkur rann upp gnýpu eina 
noröan í jöklinum, og voru f)á sveitamenn svo 
nærri honum, aö einn hjó til hans, svo af tók 
annan fótinn í öklastaö. En Eírikur l^omst 
samt úr liöndum þeirra, og upp á giiýpuna. 
Já kvaö hann: 

Hjartíið niilt ev hlac^iT^ kiirt, 
hvcrgi náir að sUeika; 
moh fótinn annan fór jcj^ á liiirtj 
fár inun eplir luil^a. 

Bændur uröu þá frá aö hverfa; f}ví enginn 
treystist aö renna upp gnýpuna, fenda var þeim 
dauöinn vís, er j>að hefiM reynt. 

Gnýpan er nú kölluð Eiríksgnýpa. 

Jegar búiÖ var aö vinna á hellismönnum, 
fóru bændur heim að hellinum, og æthiöu að 
taka konurnar, og í)að, (^v far væri Ijemætt 



97 

« 

En konurnar vöröust vel, og báru bæði eld og 
vatn sjóðandi á þá. Sagan segir, að sveita*- 
menn hafi hjer komizt í mesta hættu, og Jieim 
hafi |)ótt verra að vinna konurnar, en alla hell- 
isbúa. En fór svo, að þær urðu unnar, eins 
og við var að búast af slíkum mamiíjölda; því 
enginn má við margnum. Ekki er þess getið^ 
hvort jþær voru drepnar, eða ekki.. $ó er það 
líklegast. 5ess er heldur ei getið, aö mikið 
fjemœtt hafi fundizt í hellinum, en f^aö, sem 
j)ar var, tóku sveitamenn með sjer. Jeir tóku 
og sauðfje allt, er þeSr fundu, og hellismenn 
höfðu rekiö saman, og fóru heim með þaö. 

Sumir segjá, aö bóndason hafi með tíman- 
um oröið albata af sárum sínum, og sezt aö búí 
i Kahnannstungu eptir föður sinn, og hafi þar 
dáið i góðri elli. Aðrir segja, að hann hafí 
sýkzt stuttu eptir dráp hellismanna, og hafi 
enginn getað læknað hann. Haim hafi lifað 
' mörg ár við örkuml, og seinast rotnað lifandi, 
eöa visnaö, áöur hann dó. 

Enn aðrir segja öðruvísi frá, ^eir segja, að 
Eiríkur liafi fariö af gnýpunni, þegíir sveita- 
menn voru heim komnir. $á fórhanntil sjáv- 
ar (ségja þeir), og kom sjer i skip meö farmönn- 




9S 

iim. Komst hann fljótt j vinfengi skipverja, 
og varð uppgangsmaður milcill, og siglinga- 
maöur. Nokkrum árum eptir þennan atburð kom 
skip að landi við Eeykjavík. $að var kaup- 
skip mikiö og fagurt, og hafði mikinn varning 
.oggóðan. Keyptu landsmenn fúslega af þeim, 
og barst það út um landið, að þetta skip gæfi, 
en seldi ekki. Flykktust f)á sveitamenn mjög 
að skipinu, 5aHgað fór og bóndinn frá Kal- 
mannstungu, en f)að var sá, er sveik hellis- 
menn. $egar hann var kominn út á kaupskip- 
ið, kom maður upp á þilfarið^ sem landsmenn 
f)óttust ei fyr sjeð hafa. 'llann var hár vexti, 
þreklegur óg að öllu hinn knálegasti maður. 
Ilann var á rauöum kyrtli, og gekk á trjefæti. 
^essi maður gekk að bóridanum, tók hann níeð 
hendinni, og mælti, að allir landsmenn skyldu 
hmt fara, ef þeir vildu hplda lífi og limum- 
Er þá sagt, að bændur urðu hræddir, og hrukku 
ofan af skipinu, og fóru i land. Sáu f)eit fá, 
að kaupmenn Ijettuakkerum f)egarí stað, undu 
upp segl, og Ijetu i haf. ^óttust menn nú 
vifa, aö hjer mundi verið hafa Eiríkur, og heííii 
hann ætlað að launa bóndanum svikin. Híinn 
átti og að hafa heitið því^ þá er hann stóð á 



99 

gnýpunni, að liann skyltli grimmlega hefna hell- 
ismanna, er hann gæti þvi við komið. Ekki 
vissu menn framar um kaupskipið, nje Eirík 
eða bóndann, eöa hverja hegningu hann leið. 
Og lýkur hjer sögu hellismanna. 



18, SurtshelUr. 
5að er í frásögum haft, að eiiihverju sinni 
hafi sakamaöur foröað sjer, með f)ví að lilaupa 
í Surtshelli. Sagan sogir, að hann hafi hlaupið 
ílag og nótt, og loks komið upp á Langanesi. 
Hafi \m skór hans verið fuUir með sand; en 
|)egar að var gætt, var það guUsandur. Sagöi 
þá maðurinn, að liann heföi um tíma gengið i 
sandi miklum, og vaöiÖ hann upp yfir ökla. 
Hefði það verið líkt og ægisandur á sjávarströnd. 

teo-ar Easert Óliifssoii fór að kanna SurtshíiHi, 
var honiim sagt, aö þaÖ væri niesta heimska; þvi þar 
byggí alis konar illar væltur og tröll^ Surlur átli aö 
yera jþeirra juestur og vestur, og við hann átti hellirinn 
aö Vera kenndur. 

Samanber Landn. Kh. 1843, bls. 199. 

i Siá: „Eggert Olnvsens Ueise igienneni. Is'land", 
bls. 2.38, o, s. frv. 



7* 



100 

19, Glimu - Oddur á Hliðarenda. 

Leiigi hafa menn haft f)á trú, að í Odáöa- 
hraUni væru útilegumennj og skal hjer koma 
saga, er Ijóslega sýnií^, að svo sje. 

Landþingisskrifari Sigurður Siguröarson bjó 
á Hliðarenda í Fljótshlíð. Hann var maður 
auðugur að Ije, og átti margar jarÖir noröur í 
Eyjafjarðarsýslu. Ilann liaföi aliö upp pilt þann, 
qr Oddur hjet. Hann var hráðþroska og efni- 
legur. Hann var þá um tvítugt, þegar þessi 
saga gjörÖist. Einu sinni þurfti Siguröur að 
senda norður, og Ijet hann Odd fara. Oddur 
haföi þrjá liesta alda til ferðarinnar. Jetta var 
um Jónsmessu, Sigurður sagði honum, að fara 
vestur á Kaldadalsveg, og þar norður; því á 
Sprengisandi mundi vera iU færð og óvegað. 
Oddur Ijezt mundi gjöra svo, sem hann sagði, 
,og fór síöan af stað. En þegar hann var kom- 
inn vestur í Eystrahrepp, tók hanií þaö ráð að 
fara Sprengisand; því honum þótti sá vegur 
liggja beinna viö. Segir nú ekki ,af ferðum 
hans, fyr en hann kemur suður á fjöUiu aptur. 
Hefur hann þá Ódáðaliraun á'vinstri hönd, en 
Arnarfellsjökiil á hægri. Var þá veöur gott, 
og færð hin bezta. En er hann var kominn á 



1 

lOl 

r 

miðjan Spreiigísancl, sjer hann, hvar niaður 
kemur rí?>ancli á brúnum hesti austan úrhrauli- 
inu og stefnir á hann. Oddur hægir nú á sjer, 
' í>ykist sjá, að fiettamuni v^era útilegumaöur, 
Kemur nú maðurinn að honum, og var.hanu 
' á sauðsvörtum prjóníotum, með mórauða koU- 
\ húfu eða hettu á höíðinu. Aðkomumaður hleyp- 
ur jþegar af hestinum, og ræöst á Odd^ og ætlx 
ar að setja hann af baki. Oddur hleypur aí 
hestinum, og takast þeir nú á, og glíma. Verða 
|>ar nú sviptingar harðar, en að lyktum getur 
Oddur fellt hinn ókunna mann. Ilraunbúi bið- 
ur hann að geía sjer lif, en Oddur kvaöst ei 
|)ora f)að; því hann óttist, að hann niuni það 
illa launa. Tekur hann f)á stein og fótbrýtur 
hann, óg dregur hann svo á þúfu eina á sand- 
inum. Hann tók hestinn brúna, og fór síÖan 
leiðar sinnar. Jegar hann kom heim, spurðu 
menn hann tíöinda, og hvar hann hefði fengið 
brúna hestinn. Oddur sagöi, aö engin tíöindi 
hefðu gjörzt í sinni ferö, en hestinn sagöist 
hann hafa keypt fyrir norðan. $egar Oddur 
var kominn yfir sextujgt, fór hann til Jorléifs 
bónda Níkulásí^rsonar á Iláamúla 1 Fljótsldíð, 
Jorleifur átti dóttur Sigurðar landþingisskrif- 



102 

ara. Var þá Odtlur búinn að missa konu sína. 
Reið hann á suniruni til alþingis nieð Jorleifi, 
og fóru þeir opt að loknu þinginu ofan í lleykja- 
vík. Einu sinni bar §vo við, aö þeir voru í 
Reykjavik eptir þingið. Höfðu þeir þá komiö 
hestum sínum fyrir i Kópavogi. Einn góöan 
veöurdag-fór Oddur að vitja hestanna. Voru 
f)á mörg tjöUI í Fossvogi, og var Oddur að 
ganga i milli þeirra og skemmta sjer. Kemur 
hann þá þar að, sem f)rír menn sitja vestan í 
Kópavogshálsi, á grastó einni. ^eíi* höíííu hesta 
sínahjásjer, oghöföu ei sprett af eins og aörir. 
Oddur heilsar mönnum þessum, og sjer, aö einn 
þeirra er ellilegur, og liefur bæklaðan fót. Oddur 
segirjaö hann haíi einhvern tima meitt sig í fætinum. 
Hann segir það satt vera. Rísa þá ferðamenn- 
irnir upp, og tak^ hesta sína. Oddur fer nú 
leiöar sinnar. ^egar Oddur fór austur, fann 
hann einhvern gamlan kunningja sinn, TöluÖu 
|)eir margt saman, og þá sagöi Oddúr frá öll- 
um þessum atburðum,^ og það meÖ, að þetta 
hefði vefið sami maöurinn, sem sat íFossvogi, 
og hann glímdi við á sandinum íoröum. Odd- 
ur andaðist ári síðar á Háamúla i Fljótshlið. 



20. L 

1. Sofðu, sofðu, 
sonur minn. 
Sefur selur í sjii, 
fivaflur á báru, 
mar í hólmi 
(manngi svœfir), 
Soföu, jcg unni jíjer. 

2. Kýr á bási, 
líálfur við f;arða, 
mús undir stcini, 
maökur í jörðu, 
otur í gljúfrum. 
úll i veisu. 

SofÖu, jcíí unni j^jer. 

3. Cjörn lijá vötnum, 
cn í björgum skarfur, 
refar í reysum, 
rár hjá tjörnum, 
álpt á ísi 
önd í bakka. 
Sofðu, jeg unni þjer. 

4. Seiður á flúrum, 
í sundi murta, 
vargur í viði, 
í vatni gedda, 
hjörtur í hciði, 
breinn í mosa. 
Sofðu, jeg unni I>jcr 

5. Nú hef jeg svœföan 
fion þinn, kona, 



103 

E 

HiflingsmáL 

Ijúfling okkar, 
\ii í litlu bragÖi, 
alinn í elli, 
allan í hvílu, 
og hálfan á jeg hann. 

6. HeiU hann vakni, 
horskur í mörgu, 
örr og auöugur, 
almanna vinur, 
gjarn góðra vei-lta, 
guðs fulltrúi, 
hóglyndur við hvcrn, 
hollur veslinguni. ' 

7. Skuröhagur við skip, 
skjóti manna bczt, 
upphár á eikum, 
þar er aldan glymur; 
tafli fuUtriLÍ, 
tfður hörpuslætti, 
vakur á velli, 
vinur höfðingja. 

8. VinheiU mönnum, 
lím !ög sjáandi, 
svinnur um sáttar, 
sf - bókamáll, 
rjettur í skyWum 
ríkísmönnum {)ekkur; 
gjör þú gagn, ef J)ú mált, 
grunnum þínum. 



104 



9. Gœt j)css, sonur minn, 
hvað gjörist á þíngum. 
Vertu fámálugur, 

þar er fííl geipa, 
Varastu geiplur, 
þar er glaöir dreUUa; 
vertu vinur vina, 
varastu prclti, 

10. Veittu blindum mat, 
voluðum hvílu, 

hús og heimilí 
þcim cr hafa þurfa. 
Sporna við illu 
og umgOngu: 
opt eyðist þ ao, 
er ei varar. 

11. Gef til fjölda, 
|>ó j)ú farir víða, 
fremstur af öUum, 
þeim cr framir heita. 
Jiggðu af öngvum, 
ncma þcgar laqnir, 
Sá er vinur flestra, 

er sig varar glöggvast. 



12. Yíðar eru vatnsgötur, 
vindur tornícmastur, 
öl er annar niaður, 



Sæt er synda - ást, 
svipul sjávnr gjöf, 
Ijctt falla lostvcrk, 
langur er konuugs morgun. 

13. Orn er ófælnastur, 
öldur misjafnastur, 
vit er vinsæla, 
vœnstur cr Utur gæfa. 
Yindur er veÖra galli, 
valur hvassfleygastur, 
glcða glöggskygnust, 
Guö cr bcztur allra. 



14. Yiöhiröum umháöcUUi, 
höfum Pjeturs vitni; 

það veitir lið lítið 
Ijótu að svara hrópi, 
fyrir gefum gjarna 
grimmar baUsIcttur. 
Kinn sUal allt dæma 
orðum sönnum. 

15, Vcri nú allir 
vinir Ámunda. 
Illjóti þcir allir, 
scm hlýtt hafa, 
góðar heillir 

af guöi sjálfum, 
og um h'f Ijettara, 
sem læra Uvæði. 



cldur cr viöar fura, 

H 

]það segja menn tilefni Uvœ^ís þcssa, að hóndi og 
Kpna hjuggu á hæ noUkrum; þau áttu eina dúttnr harna., 



1 



105 

J>að bar til tíðínfla, aiS hóndadóttír varð þung'uð, og: ól 
sveinbarn, en gat ekki feðrað. Við þetta urðu foreldrar 
henna' 'afarreiðir, og lögðu fœð á dóttur sína. I>að vaj: 
einhvcrju sinni um kveldtíma, að barnið œpti, og gat ^ 
móðirin moð cngu móti iiuggað það. atyrtu hana allir, 
I>eir er við voru staddir, og lagði hver jieirra henni og 
sveininum eiíthvert hnjóðsyrði tií, ivo hún fór að gráta. 
I)á er mœlt að þetta kvæði hafi verið kveðið á gluggan- 
um uppi yfír hcntii og barninu, og hafí þqð orðið að á- 
hrínsorðum, sem í kvæðinu stcndur (6. — 8. erind.), og 
pilturinn orðið afbragÖ allra manna, er þá voru uppi. En 
þcgar hann fór að eldast, ségir sagan, að hann hafí 
horfíð, og móðir hans með honum, Oj^ hafi faðír ílana 
verið Ijúflingur (þ. e. huldumaður) sá, sem kvaíðið kvað;- 



21, Una álfkona, 

Geir er mai^ur nefn<lur. Hann bjó austur 
unrlir EyjafjöUum á bæ ])eini, er Rauðafell 
heitir, og átti gott bú. llaun var ungurmaður 
og ákafamaöur. Hann var f)á. nýbúinn að niissa 
konu sína, f)egar þessi saga gjörðíst, var 
einu sinni um sumarið úm sláttinn, Ijá var 
orðin mikil bjá rakstrarkonunum; f)ví eptirvinn- 
an var lítiL Sjer bann {^á, hvar kona ein kem- 
ur i slægjuna, og fer að raka Ijána. Hún var 
ungleg, og vel vaxin. Ekkí talaði hún orð 
við ueiua mann, en skjótt gekk {)á raksturinn, 



106 

er hún var komln. Jótti bónda hún kunna að 
fara meö hrífuna. Burtu hvarf hún um kveld- 
iÖ. Daginn eptir kom hún aptur, og rakaöi 
J)ann dag allan. Svona gekk þetta allt sum- 
ariö, aö konan kom og rakaði Ijánaj en eng- 
inn talaði viö haná; og enginn vissij hvaöan 
hún kom, eöa hvert hún fór. Seinasta daginn 
í slættinum gekk bóndi aö henni, heilsaöi henni, 
og þakkaöi henni fyrir vinimna. Hún tók J)ví 
vel. ^axi töluöu lengi saman, og svo fór, aö 
bóndi rjeÖi hana til sín fyrir bústýru. SiÖan 
hVarf hún á braut. Morguninn eptir var 'hún 
komin heim til Geirs, og hafti hún ekki meö 
sjer flutning, nema kistu eina mikla. Kistan 
var sett í skemmu bönda. Konan tók J)á við 
íáðskonustörfum, og haíSi þau um veturinn. 
Líkaði bónda vel viö hana; því hún var rösk 
vel, og stjórrisöm, Ekkivildi hún segjabónda, 
hvaöan hún væri komin, en Una kvaöst hún 
heita. Aldrei fór hún til kirkju, og ámálgaði 
bóndi fiaö f)ó opt við hana, 5að var þaÖ eina, 
sem bónda hkaði ekki i fari hennar; því hann 
var maöur kirkjurækinn. Nú leið svo fram að jól- 
um. $á sóttu menn aptansöng, og Ijetu einn 
mann geyma bæjarlns. Una vildi ekki fara. 



107 

og var það mjOg á móti skapi bónda. Varð 
hún f)á ein eptir heima, og segir ekki af henni. 
Kirkjufólkið kom aptur um morguninn, og var 
hi4n þá búin að öUu, sem hún átti að gjöra. 
Svona dvahli Una J)rjá vetur hjá bónda,^ og 
var hún J)á orðin honum mjög kær. Var |)a5 
J)að eina, sem fældi hann frá að eiga hana, 
að hún fór aldrei til kirkju, og gramdist hon- 
iim það mjög. Ýmsar voru getgátur mannaum 
konu þessa, hvaðan hún væri, en þaö var al- 
manna rómur, að engínn væri þar jafngóöur 
kvennkostur og hún, í þeirri sveit. LíÖur nú 
aö jólum hinn þriðja vetur, og verður Una enn 
heima. En þegar kirkjufólkið var skanimt á 
leiö komiö, veröur vinnumanni bónda snögg- 
lega íllt. Hann leggur sig þar niður, og kvaöst 
ætla að vita, hvort ekki liöi af sjer ógleöin. 
Varð liann þar eptir, en bóndi hjelt á fram 
meö hitt fólkið. jÞegar vinnumaöurinn sá, að 
fólkiö var komiö í hvarf, reis hann á fætur, og 
sneri heim aptur til bæjarins; þvi veikinahafði 
hann gjört sjer upp. Sjer hann þá, hvar Una 
er að sópa allan bæinn og hreinsa, og keppist 
mjög viö aÖ Ijúka starfi sínu. Hann lejmdi 
sjer, og Ijet Unu ekki veröavaraviö sig. 3Þeg- 



108 

ar hún er búin að öllu, sem gjöra þurfti, fer 
hún út i skemmuna, og lýkur upp kistu sinni. 
$ar tekur hún upp klæfti mjög vönduft, og 
klæðir sig. 5<^tti^t hann þá aldrei hafa sjeð 
jafnvoenlega konu og fagra. 5ví næst tekur 
Una upp feld einn rauðan, og bregður undir 
höiid sjer, Læsir hún f)á kistunni og skemm- 
unni, og gengur út. Rennur hún {)á niður vöU- 
inn og vimiuniaðurinn á eptir. Ekki Ijettir 
Una fyr hlaupunum, en hún er komin að dýi 
nokkru, f)ar slser hún út feldinum og stigur á 
hann. Vinnumaðurinn kemst með naumindum 
á hornið á fehlilmnu Liðu f)au {)á niður íjörö- 
ina, og var {)að likast reyk, ev þau fóvu um. 
Ekki sá Una manninn, og komust þau á völlu 
nokkra græna. $á tók Una feldinn og brá 
undir hönd sjer. "Þar sjer vinnumaðurinn bæ 
mikinn og reisulegan á völlunum. ^angað fór 
Una, oíE hann á eptir. Var {)ar íjölmenni mik- 
ið, og kom það út á móti Unu, og tók við 
henni tveim liöndum. AUt var þar búið til 
veizlu, og fágað og prýtt. Settust menn þá 
wiðuiíí og var matur á borð borinn. "þar koma 
fram ýmsir rjettir og vín, og allt ríkmannlega. 
Vinnumaðurinn gat náð einu síðurifi aí hangnu 



109' 

I 

sauðakjöti. Tók liann f)aö, og geymdi; jþví 
jafnfeita sii^u haíbi liann aldrei sjeð fyrri. 
$egar menn höíöu matazt, var tekið til aft lejka ^ 
ýmsa leiki, og fór það allt fram með list mik- 
iUi og snild. ' En er leið að degi, sagði Una, 
að nú mundi hún verða að fara; f)ví braðum 
kæmibóndi fra kirkjunni. Kvaddi hún alla 
meÖ miklum virktum, og raini á braut. Vinnu- 
maðuriiín fór eptir lienni, og komst á feldinn. 
Liðu þau svo upp aptur um jörðina, og að dý- 
inu. fekur þá Una feldinuj og fer heim. 
Gengur hún |)á í skemmuna, og læsir klæði 
sín og dúkinn niður 1 kistuna aptur. Siðan 
gengur hún inn í bæinn. Fer þá vinnumaður- 
inn aptur j^angað, er hann hafði eptir orðið um 
kveldið, og leggst niður. Kemur \m bóndi frá 
kirkjunni, og finnur hann, og spyr, hvernig 
honum líði. Vinnumaður segir, að sjer sje að 
mestu batnað. Gengur hann f)á heim með 
bónda. Fagnar Una þeim vel, og er nú sezt 
aö borðum. Var f)ar framborið hangiö kjöt, 
eins ogsiðurer til í sveitinni. Tekur þá bóndi 
sauðarsíðu mikla, og seglr : ^jHefur nokkur yðar 
„sjeð jafnmikla síðu, sem þessa"? „Vera má, 
j,að svo sje% segir vinnumaðurinn, og tekur 



r 



110 



fram svSn þá, er hann haf^i náð um nóttina- 
]Þegar Una sá það, skipti hiin litum, hvarf 
þegjandi á burt, og hefur ei sjezt síöan. 

T 

I 



^2. Kaupamaðurmn . 

Einu sinni fór maftur sunnan af suöurnesjum 
noröur í lantl i kaupavinnu. Hann íjekk f)oku 
mikla, þegar noröur kom á heiöarnar, svo hann 
viUtist. Gjövöi |)á og hret og kulda. Lagöist 
hann þá fyrir, og tjaldaöi, þar sem hann var 
kominn. Tekur hann f)á nesti sitt, og fer að 
snæöa. £n 4 meöan hann er aö bpröa, kemur 
inn rakki mórauöur í tjaldið, og er mjög hrak- 
inn og sultarlegur. Sunnlendingurinn undraÖist 
yfir, aö f)ar skyhli koma til hans hundur, er 
hann átti engra,, dýra von. Svo yar rakkinn 
Ijótur og undarlegur, aÖ honum stóð stuggur af; 1 
ei að síöur gaf hann honum f)ó svo mikið^ af 
jiiesti sínuj semhann vildi. Át hvolpurinngráö- 
uglega, og 'fór síðan burt, og hvarf út i f)ok- 
una. Maðurinn skipti sjer ekki af þessu, en 
fór að sofa,, þegar hann var búinn að snæÖa, 
og hafði hnakkinn sinn undir höföinu. ^egar 
hann var sofnaður, dreymdi hann, aö konakom 



111 

inn i tjaldiö. Hún var niikil vextí, og hnigin 
á efra aldur. Hún segir: „Jeg Jiakta fyer, maÖ- 
jjUr minn, fyrir hana dóttur mína, en ekki get 
^'eg launað fyer, sem skyldi. 5ó vil jeg, þú 
^þiggir af mjer Ijáspík þessa, sem^ jeg legg 
„hjer undir hnakkinn þinn. Jeg vona, aft hx^n 
^veröi þjev aö góðu liöi, og mun hún eins bíta, 
„hvaö sem fyrir veröur. Aldrei skaltu eldbera 
„hána, því þá er hún ónýt, en brýna máttu 
„hana, ef þjer þykir þess þurfa". Síöan hvarf 
konan á braut. 5egar niaöurinn vaknaði, sá 
hann, aö upp var Ijett þokún^n, og albjart. 
Sól var hátt á lopti. VarÖhonum þá fyi'stfyrir 
aö taka hesta sína, og búast sem fjTOt af staö. 
Tekur hann þá saman tjaldiö, og legguráhest- 
ana. En þegar hann tók upp hnakkinn sinn, 
sá hann þar Ijá, svo sem hálfsleginn og allliö- 
legan, en þó ryögaöan. ^á man harin eptir 
draumnum, og hiröir hann spíkina. Fer hann 
svo braut, og gengur vel. Finnur hann bráö- 

- 

um veginn, og heldur hiö skjótasta til byggöa. 
En erhannkom noröur, vildi engihn taka hann. 
því allir voru þá búnir að fá sjer nóg kaupa- 
íólk, og hka var nærri því liöin ein vika af 
sleettinum. Hann heyrir þá sagt, aö þar sje 



112 

kona ein í sveitinni, sem engan kaupaniann 
hafi tekið. Hún var auöug af íje, og })óttiliún 
margt kunna. Hún var ekki vön aö taka kaupar 
fólk, og byrjaði altlréi sláttinn, fyr en viku og 
hálfum mánuði á eptir öðrum, og þó var hún 
jafnan eins íljótt búin, og aðrir. ^á sjaldan 
hún hafði tekið kaupamenn, hjelt hún þá ekki 
nema eina viku, og galt engum kaup. Sunn- 
lendingnum var nú vísaö til þessarar konu, og 
sagt frái siÖum liennar. Og af því hann fjekk 
hvergi vinnu, fór hann til hennar og bauÖst að 
slá lijá henni. Hún tók ])ví vel, og kvaðst 
mundi lofa honum að vera eina viku, „en ei 
„geld jeg {)jer kaup, nema þú sláir svo mikiö 
„aila vikuna, að jeg geti ekki rakaö Ijána á 
„laugardaginn**. "þetta þótti honum góöur kost' 
ur, og fór nú að slá. Tók hann þá spíkina 
álfkonunaut, og fannst Iionum hún bíta veh 
Aldrei f)urfti hann aö brýna, og svona slóg 
hann í 5 daga. íótti honum hjer gott aðvera, 
. og var konan góö við hann. Einu sinni varð 
honum gengið út í smiöju. ^ar sá hann ó- 
grynni af orfum og hrífum, og Ijáa bunka mik- 
inn. Furðaði hann sig á þessu, og þótti konan 
ekki á hjarni með amboö. Á Föstudagskveldið 



113 

r ■ ' 

fór hann aö sofa, eins og hann var vanur. 
preymdi hann f)á um nóttinaj að álfkonan, sú 
er gaf honum Ijáinn, kom til hans, og sagði: 
„Mikil Ijá er nú orðin hjá Jyer, en ei munkon- 
„an, húsmóöir þín, veröa lengi aö skara henni 
^jsaman, og |)á rekur hún f)ig burt, ef hún get- 
„ur náð þjer á morgun, $ú skalt þvi ganga i 
„smiöjuna, ef J)ú heldur, aö Ijáin œtli að þrjóta, 
„og taka svo mörg orf, sem J)jer lízt, og binda 
„Ijái í fau, og bera þau út í teiginn hjá J)jer, 
„og reyna, hvernig f)á fer", $egar álfkonan 
hafði J)etta mælt, fór hún burt; en kaupamaö- 
urinn vaknaöi, og reis á fætiir. Fór líann Já aft 
slá. Um miöjan morgun kemur konau út, og 
hefur hún jþá 5 hrifur með sjer. Hún segir: 
„Mikil er Ijáin oröiu, ogmeiri en jeg hugsaöi*. 
LagÖi hún þá hrífurnar til og frá i teiginn, og 
fór að raka. Jað sá kaupamaöur, að mikið 
rakaði konan, en ei rökuöu hrífurnar minna^ 
og sá hann {)ó engan. 5egar leiÖ fram að miöj- 
um degi, sá hann, að Ijáin ætlaði að f)rjóta: 
Gekk hann f)á í smiöjuna, og tókþarorfnokk-' 
ur, og batt i Ijái. Siðan gekk hann út apturá 
vöUinn, og stráði orfunum til og frá meÖ óslægj- 
unni. Fóru þau f)á 511 aö slá/ og stækkaði f^á 

8 



114 



bletturínn óðum. Gekk þetta daginn allan til 
kvelcls, og f)raut eigi Ijáin. En þegar kveld 
var komið, gekk konan lieim, og tók hrífur 
sínar. Ba5 hún ftá kaupamanninn koma lika^ 
og bera orfin heim, Sagði hún, að hann kynni 
meira, en hún hefi)i hugsaö, og skylrli hann 
njóta þess, og vera hjá sjer, svo lengi sem 
hann vildi. Varð hann svo hjá henni um sum- 
arið, og kom þeim vel saman. Heyjuöu þau 
vel, og fóru f)ó í hægðum sínum. Um haustið 
galt hún honum kaup geísi-mikiö, og fór hann 
'^uður með það. Sumarið eptir var hann óghjá 
hennij og svo mörg súmur sem hann fór í 
kaupavinnu. Seinna meir reisti hann bú á Suð- 
urnesjum, og jíótti jafnan hinn bezti drengur. 
Hann var hinn bczti sjóniaftur, og dugnaðar- 
maður, til hvers sem hann gekk. > Hann gekk 
œtíð einn að slætti, og háí7)i aldrei annan Ijá, 
en s])íkina álfkonunaut. $ó var 'hann jafnan 
eins fljótur ogaðrír að slá tún sitt. Eneihafti 
hann annað gras, en tíinið, eins og þar er tið- 
ast. Eitt sumar bar svo viö, að hann var ró- 
inn til fiskjar. ]^á kom nábúi hans til konu 
hans, og beiddi hana að Ijá sjer Ijá, til að slá 
með, þvi hann sagðist hafa brotið spikina sina, 



V H 

115 

■ 

og vera ráðalaus. Konan fór aöleitali jámanni 
sínum, og fann spíkina góðUj en engan Ijá ann- 
an. Ilún Ijær bóntlanum spikina, entekurhon- 
um vara fyrir að eldbera hana ; því það sagði 
húu að maöuruai siun gjöröi aldrei. Hauulof- 
aði f)VJ5 og fór heim. Batt hann spíkina í orfið, 
og fór aö slá, en )iáöi engu hári af meÖ henni. 
Iteiíldistf)á bóndi, og brýndi hana, en f)aö dugöi 
ekki. Fórhann f)á í smiöju, ogætlaöi að dengja 
spíkina; f)ví hann hugsaði, aö ekki væri mikiö 
í liúfi, f)ó. hann eldbæri spík f)essa. En undir 
eins og liúh koni í eldinn, rann hún niöur sem 
vax, og varö aö gjalli einu. Fór f)á bóndi, og 
sagði konunni, hvar komiö var. VarÖ hún f)á 
hrædd; f)ví hún vissi, aö þetta mundi manni 
sínum líka stóriUa, f)egar hann vissi f)aö. 5að 
varö og. 50 er þess ei getiö, aö hann Iiafi 
látiö þaö lengi fá á sig, en mikiö sá hann eptir 
splkinni. 



33, Fardafjar álfa. 
Fardagar álfa eruimi nýárið. Á n;ýársnótt 
fara f)eir og ílyíja ^sig búferlum. Er þaö þá, 
eða var að minsta kosti, siður, að konur og 
húsmæður Ijetu Ijós loga i hverju horni, og 

8* 



116 

hverju húsi á bæ síimm, svo hvergi bar skugga 
á alla nóttina. AUar dyr áttu að standa opnar, 
og allt átti að vera sópað og hreint. Gekk |)á 
kona eða húsmóíiir sjálf um allanbæ, ogmælti: 
„Veri þeir, sem vera vilja, favi {leir, sem fara 
vilja, mjer og minum aö meinalausu". 



24. Galdra - Leifí, 

a) frá uppvexti forleifs og gáfum lians. 

$orleifur hjet maöur. Hann var $órftar- 
son. Hann var fæddur á efsta bænum í Tung- 
unum, eba Hreppunum. Jegar hann var á fyrsta 
ári sínu, eöa ársgamall, og lá A vöggu, J)á kom 
einu sinní stúlka ein uugleg til móftur hans; 
|)ví hún sat hjá barninu. Stúlkan heilsar kon- 
unni, og biður hana aft bjálpa móður sinni, {)ví 
hún liggi á sæng, og geti ekki fætt. Konan 
segist ekki mega fara frá barninu. Stúlkan 
segíst skuli vera hjá þyí á meðan. Fer þá 
konan eptir leiðsögu stúlkunnar út fyrir völl- 
inn. íar kemur hún aö hól einum við tún- 
fótinn, og voru dyr opnar á hólnum. Konan 
fer inn, gg kemur þar að, sem kona liggur á 
gólfi. Hún heilsar henni. og lijálpar henni 



t)egar. En er hún haföi laugaö barnið og reif- 
að, fer hún heim aptur. Sjer húnþá, að stúlk- 
an ókunnuga er að leika við barniö i vögg- 
unni nieð kæti mikilli , og hló banuÖ dátt. 
En f)egar móðir Jo^'leifs kom inn, fór stúlkan 
undír eíns burt. Ólst nú jÞorleifur upp hjá 
nióður sinni, og bar snemma á miklum 
gáfum hjá honum. Var það hald manna, aö 
hann heíSi fengið þær af fyrirbænum álfkon- 
unnar. ^orleifur var skáld, og þótti haim 
krapta eða ákvæða - skáld. Hjehhi sumir, að 
hann færi meö galdur, og kölluðu hann <ya/ííra- 
Leifa, Aörir kölluðu hann Tsjapta - Leifa^ því 
þeir öfunduðu hann fyrir mælsku sína og gáf- 
ur. ]þaÖ er sagt, aÖ ^orleifur heyrði ^^aö ein- 
hverju sirini, aö hann var galdra-Leifi kallað- 
ur. 5á kvaö hann stöku þqssa:' 

^þovleifur heiti jeg Jióröarson, 
„þekktur af- mönnum fínum. 
„llafði jeg aldrei þa heimsku von, 
„að hafná skapara mínum". 

Hvergi átti Jorleifur stöðugt heimili, og jfór 
hann milli vina sinna; og sat hjá þeim. Var 
honum jafnan tekið, sem höföingja, hvar sem 
hann kom. ^orleifur orti kvœði, sem heitir 
Skriptarminnin g. 



m 

h) TröMkonan. 

Norftur á afrjett austanmanna var tröll- 
skessa ein. Hiin stal sauöum manna, og rænti 
íbyggðinni, Jóttimönnum húniUur gestur þar 
í nágrenninu, og sögðu þetta 5orleifi. ^ov- 
leifur Ijet, seih liann lieyröi það ei, en nokkru 
^iðar fór hannnorðurá afrjettina. Gengurhann, 
þar til er hann finnur skessuná, $egar hún 
sjer hann, ségir hún: „Ertu kominn hjer, /fjapta- 
Leifi? Leggðu ekki til mín, láttu mig vera". 
„Farðu f)á burtu, og kom þú hjer aldrei aptur", 
segir 5orleifur. „$aö skal jeg gjöra", segir 
hún. 5j Svíkstu jþá ekki um það " j segir 
hann. Já segir hún: „Ef ei væri meiri ó- 
„tryggð hjá yður, mönnunum i sveitunum, en 
hjá 0SS5 tröllunum í fjöllunum, þá færi betur 
frani hjá yður, en fer". Síðan skildu þau, og 
sást skessan aldrei framar. Hjel,du menn, 
að hún hefói ekki gefað umaðveröa fyrir Ijóð- 
um eöa ákvæöum Jorleifs. 

c). J ó I a n ó 1 1 i n. 
Einu sinni var Jorleifur á ferö austur í 
Ölvesi, og kom hann aö bæ til vinar síns á að- 
fangadagskveldiö fyrirjól. Jorleifur biður bónda 
aö lofa sjer aö vera um nóttina, Bóndi sagöi 



119 

honum húsin til reiöu: „en vandkvæði nokkuð 
er á því, aö vera hjer heima J)essa nótt; f)ví 
allir haía þeir orðið æröir og trylltir, sem {)að 
hafagjört". „Ekki hræðist jeg þ'að, og mun jeg 
eigi að síöur heima vera, {)ó svo sje". Fórnú 
bóndi og menn hans að búa sig til aptansöngs, 
eins og jþá var siður. En svo var háttað, aö 
baðstofa var byggð á palh', og var sinn þver- 
pallur i hvmum enda. Undir öðrum pallinum 
voru lömb nokkur, sem bóndi hafði tekiö frá. 
En á milli pallanna var svið mikið og rúmgott. 
$orleifur Ijet nú'reka lömbin undan pallinum, 
og gróf far gröf í gólfiö, svo hann gat staöið 
niðri í henni. Fór hann þá niöur i gröfina, og 
Ijet repta yfir. Gat haföi hann á. ræfri gryfj- 
unnar, og gat hann sjeð gegnum það um alla 
baðstofuria. 5vi næst Ijet hann reka lömbin 
undir pallinn aptiir, og sópa moldtaÖi yfir gryíj- 
una, svo ei sást nývirkiö. Aö f)essu búnu fóru 

■ ' 

allir heimamenn burt til aptansöngsins. Leiö 
svo fram undir miöja nótt, aö ekki varð ^or- 
leifur neinnar nýlundu van En jþá sjer hann, 
livar koma piltar tveir. $eir höfóu Ijós með 
ísjer, og lýstu vandlega um allan bæinn. 5eg- 
ar J)eirkoma á baöstofugólfið, sögðuþeir: »Hjer 



120 

er hreint, hjer er heitt, hjer er gott að leika 
sjer". Sí&an fóru piltamir út aptur. Eii a& 
litlum tima liöimm, heyrir ^orleifur unclirgang 
mikinn. Sjer hann þá fjölda fólks koma inn 
i baöstofuna. AUir voru {>eir prúöbúnir, ^eiv 
j höfðu með sjer borö eitt, settu f)eir {>aö á mitt 
gólfiö. SiÖan settu þeir mat og vin á borÖiö, 
og tjölduöu innan alla babstofuna. Settist nú 
fólkiö niöur viö boröiö, og fóraÖjetaog drekka* 
Nú koma og inn sveinarnir, sem fyrst komu, 
og höfÖu miUi sín karl einn gamlan, og iUi- 
legan. Karlinn skyggndist um, er bann koni 
inn, og þefar í allar áttir, og ségir; „Hjer er 
maöur, hjer er maður", Piltarnir sögöu, aöþar 
væri enginn, Settist f)á karlinn víð borðiö, og 
sveinarnir. Snæddu núaðkomumenn og drukku 
meö gleÖi mikíUi. En er þeir voru búnir að 
{íví, fóru þeir aö danza. ^Þetta Ijetu f»eir ganga 
alla nóttina. En er Jorleifur hjelt að dagur 
vœri kominn, drynur bann í holunni: ^Dagur, 
dagur**. Varö fjá aökomeudum svo bilt við, að 
hver hljóp út, sem búinn var. Skildu þeir allt 
eptir, bæði borðið, borðbúnaÖinn, tjöldin, og 
nokkuö af klæöum sínum; f>vi f)eir höfóu fariö 
úr þeim um nóttina, þegar þeim fór að Iiitna 

/ - 

1 



121 

Yið danzínn. Piltarnir tóku kaTlinn, og drógu 
liann miUi sín, var hann f)á linur, sem lyppu- 
kveykur, og bleikur sem nár aí ótta. 5að sagði 
Jorleifur, að þegar fólkið ruddist út, hefði það 
verið, eins og þegar lömbum er hleypt út úr 
stekkjum. Jegar allirvoru útkomnir, fórjor' 
leifur upp úr holu sinni. Var |)á skammt að 
bíða, uns bóndi kom frá kirkjunni. Varö hann 
þá feginn að íinna Jorleif, og þótti nú betur 
hafa til tekizt, eh hann hugsaði. $orleilur 
sagöi honum allt, sem fyrir hann hafði borið, 
Bað hann bónda að hirða f^að, sem álfarnit 
höjRiu eptir skiliö, og sagði, aö ei mundi þess 
veröa vitjaö. Bóndi vildi, aö ^orleifur tæki 
gripina, en ^orleifur vildi ei. Jorleifur sagöi, 
aö engum mxnidi verða hætt á þeim bæ, þó' 
bann væri þar heima á jólanóttina, og rættist 
{)aö vel. 



1 25. Nátttröllib. 

A eínum bæ var faö, íiö sá, sem gætaátti 
bæjarins á jólanóttina, meðan hitt íólkiö var 
viö aptansöng, fannst annaðlivort dauöur aö 
morgni, eða æðisgenginn. ^ótti heimamönnum 



122 

þetta íllt, og viltlu fáir til verða aÖ vera lieima. 
Einu siiiiii býöst stúlka ein til aö vera heinia. 
Urðu Iiinir því fegnir; og fóru burt. Stúlkan 
sat á palli í baÖstofu, og kvaö viö barn eitt, sem 
húnhjeltá. Um nóttina er komið á gluggann, 
og sagt: ' 

Fögur |)ykír nijer Iiönd þín, 

snör inin, eo snarpa, og diHídó. 

5á segir hún: 

Hún hefur aldreí sanr sópaÖ, 
• ári minn, Kári, og korriró. 

5^ er sagt á glugganum: 

Fagurt þykir mjer aiiga þitt, 

snör mín, en snarpa, og dillidó, 

$á segir híin: 

Aldrei hefur það íllt sjeð, 

ári mínn, Kári, og korríró. 

$á er sagt á glugganum: 

Fagur þykir nijer fótur þinn, i 
snör min, cn snarpa, og dillidó. 

$á segir hún: 

Aldrei hefnr hann sanr troðiÖ, 
ári minn, Kári, og korrirów 

5á er sagt á ghigganum: 

Dagiir er í austri, 

snör mín, en snarpa, og ditlidó. 

5á segir hún. 



m 



Stattu og vertu aö steini, 
en engum J>ó að meini, 

ári minn, Kári, og korriró. 

Hvai'f vætturínn af glugganum. En um 
niorguninn, þegar fólki& kom lieim, var kominn 
steinn mikiU i bæjarsundiö, og stóö haim [mv 
æ síÖan. Sagöi |)á stúlkan frá ^jví, er fyrir 
hana hafÖi horlö uni nóttina, og hafói [)aö ver- 
iÖ nátttröllj sem á gluggann kom. 



Gilitruft. 

Einu sinni bjó bóndi einn ungur austur 
undir Eyjafjöllum. Hann var ákafamaöur og 
starfsamur, 5ar var sauöganga góö, er hann 
var, og átti bóndi sauöfje mikiÖ. Hann var þá 
nýkvæntur, er þessi saga gjöröist. Kona hans 
var ung, en duglaus og dáölaus. Nennti hún 
ekkert aö gjöra, og skipti sjer litiö af búinu. 
^etta líkaöi bónda mjög illa, en gat þó ei a5 
gjört. Um haustiöfjekk hann henni ullmikla, 
og baÖ hana nú aö vinna hana til vaömála; en 
konan tók ekki líílega undir þaÖ. Leiö svo 
fram á veturinn, aÖ konan tók ekki á ullinni, 
og ámálgaöi þó bóndi {>aö opt. Einu sinni 
kemur kerling ein heldur stórskorin til kon- 



m 

unnar, og baðhana aÖ greiöá eittlivaft fyrir sjer. 
„Geturðu unnið nokkuð fyrir niig í staðinn*'? 
segir konan. „Til er {)að«, segir ^kerling, „eða 
hvað á jeg að vinna"? „UU til vaðmála^ segir 
konan. „Fáöu mjer hana {>á% segir kerling. 
Konan tekur þá ákaflega mikinn ullarpoka, og 
fær henni. Kerling tekur við sekknum, ogsnar- 
ar á bak sjer, og segir: „Jeg skai koma með 
voðina á sumardaginn fyrsta". „Hvað viltu hafa 
í kaup"? segir konan. „Jað er ekki mikiö", 
segir k^rling, „})ú skalt segjá mjer nafn mitt í 
friðju gátu, og erum við þá sáttar". Konan 
játti því, og fer nú kerling burt. Líöurnú vet- 
urinn, og spyr bóndi opt konuna, hvar ullin 
sje. Hún segir hann það engu skiptá, og skuli 
hann fá hana ásumardaginn fyrsta. Bónililjet 
sjer fátt um finnast, og leið nú fram á útmán- 
uði. $á fer konan að hugsa um nafn kerling- 
ar; en þá sjer hún engin ráð til að komast að því. 
Varð hún nú áhyggjufull og hugsjúk aí þessu. 
Bóndi sjer það, að henni var brugðið, og baö 
hana aö segja sjer, hvað að henni gengi. Hún 
sagði honum þá alla sögu, Yarð þá bóíidí 
hræddur, og segir, að^nú hafi hún illa gjört; 
því j[)etta muni tröU vera, sem ætli að taka hana. 



' I 

Einu sinni varð bónda gengiö upp undirfjallið, 
og kom hann á grjóthól eini^ mikinn. Hann 
var aö hugsa um raunir sinar, og vissi varlaaf 
sjer. 5á heyrist honum högg í hólnum. Hann 
gengur á hljóöið, og kemur aö smugu einnL 
Sjer liann þá, hvar kona ein heldur stórvaxin 
situr að vef, og hefurhún vefinn miUi fótasjer, 
og slær i)ijög vefinn. Hún kvaö fyrir nmnni 
sjer f)etta: Hæ, hæ, og hó, hó! húsfreyja veit 
„ei, hvaö jeg heiti; hæ, hæ, og hó, hó! Gili- 
„trutt heiti jeg, hó, hó! Gilitrutt heitijeg, hæ, 
„hæ, og hó, hó"! ]Þetta Ijet hún ganga, og 
sló mjög ákaflega vefinn. Bóndi varö nú glað- 
ur, og jþóttist vita, að þetta mundivera kerling 
sú, er haíöi fimdið konu hans umhaustið. Hann 
fer siÖan heim, og ritar hjá sjer á miöa nafnið 
„Gilitrutt". Ekki Ijet hann konu sína heyra 
það, og kom nú hinn síöasti vetrardagur. 5á 
var húsfreyja mjög angurvær, og fór hún ekki 
í klæöi sín um daginn. Bóndi kemur tilhenn- 
ar, og spyr, hvort hún viti nafn vinnukonu 
sinnar. Uún^segir „nei", og kveðst nú ætla að 
harma sig til dauða. Bóndi segir, aöþessþurfi 
ekki, og íjekk henni hlaÖ með nafninu á, og 
segir henni upp alla sögu. Hún tók viö blað- 



126 



inú, og skalf af ótta; f)ví Imn var hrædd um, 
aö nafnið kynni að vera rangt. Biöur luin nú 
bónda að vera hjá sjer, {legar kerling konú- 
Hann segir „nei, og varstu ein í ráðum, fiegíir 
|)á ^ekkst henni ullina, svo bezt er, ,að þií 
gjaldir'ein kaupið". Fer hann burt síðan. Nú 
kemur sumardagurinn fyrsti, og lá konan ein 
í rúmi sínu, en enginn var aniiar i bænum- 
Heyrir hún þá dunur miklar og undirgang, og 
kemur þar kerling, og ei frýnileg. Hún snarar 
inn vaðmálsstranga 'miklum, og segir: „Hvað 
heiti jeg nú? hvað heiti jeg nú*'? Konan var 
nær dauða en lífi af ótta, og segir: ^jSigný"? 
^3&að heiti jeg, {)að heiti jeg, og gettu aptur, 
húsfreyja"! segir kerling. „Ása" segir hún. 
Kerling segir: „Jað heiti jeg, það heiti jeg, 
og gettú enn, húsfreyja"! „Heitirðu ekki Gili- 
trutt"? segir konan. Kerlingunni varð svo bilt 
við, að Iiún datt endilöng niður á gólfið, og 
varÖ f)á skellur mikill. Ris hún síöan ujip, og 
fór burtu, og sást ekki eptir J>að. Konan varð 
nú fegin, að hún sla]»p frá óvætti ]^)essum, og 
varö nú öll önnur. Gjörðist hún iðjusöm og 
stjórnsöm, og vann æ ull sína síðan. 



127 



27, Dalakúturinn. 
Einu sinni vom margir menn á ferð. Jeir 
tjöWuÖu á sunnudagsmoTgun á fögrum velli 
grænum. Veftur var bjart og fagurt $eir 
lögöust að sofa, og lágu í röð í tjaldinu. Sá, 
er fremstur lá við dyrnar, gat ei sofnað, og 
horfði liann um tjaldið. Sá hann J)á bláleitæ 
gufu vera yfir þeim, er innstur lá. Gufa þessi 
leið fram tjaldið og út. Maðurinn viJdi vita, hvað 
Jjetta gæti verið, og fór á eptir lienni. Hún 
leið yfir vöUinn hægt og hægt, og kom loks 
að, f)ar sem gamall og skininn hrosshaus lá. 
^ar voru margar maðkaílugur, og |)aut mjög í 
vængjum f)eirra. Gufan leið nú inn í hross- 
liausinn. Að góðum tíma liðnum, kom hún út 
aptur. Leið liún þá enn eptir vellinum, þang- 
að til liún kom að dálitilli lækjarsprænu, sem 
rann um völlinn. Hún fór þá niður meö lækn- 
um, og var eins og hún vildifara yfir ui?ilæk- 
inn. Maðuriim hjelt á svipunni sinni, og legg- 
ur Iiann hana á lækinn; því hann var ekki breið- 
avi en svo, að skaptið náði á milli bakkanna. 
Fór þá gufan út á svipuskaptið, og leið á jþvi 
yfir lækinn. Nú leið hún á fram um hríð, og 
kom loks að þúfu einni á vellinum. Jar hvarf 



128 

Imn ofan i þúfuna. Mat^urinn stóð skammt frá^ 
og beiö l^essj aö gufan kæmi aptur. Hún kom 
og bráöum. Leið hún þá hinn sania veg til 
baka, og húnvar komin. Maðurinn lagbi svip- 
una sína á lækinn, og þar fór gufan á, eins og 
áður. Fór hún nú beint heim að tjaldinu, og 
nam ei staöar, fyr en hún var komin yfir hinn 
innsta mann í tjaldinu. 5ar bvarf hún. Lagð- 
ist þá maðurinn niður, og sofiiaði. Að áliðnum 
degi risu ferðamenn upp, og tóku hesta sína, 
Töluðu þeir þá margt, á meðan þeir voru að 
leggja upp. Meöal annars segir sá, er innstur 
haföi legið í tjaldinu. „Jeg vildi, jeg ætti það, 
„sem mig dreymdi í dag". „Hvaö var það, og 
„hvað dreymdi þig"? segir sá, er gufuna hafði 
sjeð. Hinn segir: „Jeg þóttist ganga hjernaút 
^um völlinn. Kom jeg þá að húsi einu miklu 
„og fallegu. 5í>r var jQöldi manna samankom- 
„inn, og surigu menn þar, og spiluðu meö kæti 
5jmikilli og gleði. Jeg var lengi nokkuð inni í 
„húsi þessu, en þegar jeg fór út, gekkjegenn 
„lengi um sljetta vöUu og fagra. Kom jeg þá 
j-aö á einni mikilli. Jeg leitaöist lengi viö að 
„komast yfir hana, en gat ekki. sá jeg, 

„hvar kom ógurlega stór risi. Hann hafói trje 



129 

55geisí-mikiö í hendinni, og lagði hann það yfir 
^ána. Fór jeg þá yfir ána á trjenu, og gekk 
jjCnn lengi. Koin jeg f)á að haugi einummikl- ' 
„um. Haugurinn var opinn, og gekk jeg inn í 
„hann. ^ar fann jeg ekkert alniað en tunnu 
^eina stóra, fulla riieð peninga. 5ar var jeg 
„lengi, og var jeg að skoða peningana; þvíslíka 
„hrúgu hafti jeg aldrei fyr sjeð. Siðan fórjeg 
5,út, og gekk hinn sama veg, og áður fór jeg. 
^Kom jeg {)á að ánni, og f)á kom lika risinn 
„með trjeð, og lagði þaö á ána. Jeg fór yfir 
^jum, eins og áöur, á trjenu, og heim hingað í 
„tjaldið". Maðurinn, sem elt hafði gufuna, fór 
xiú að verða kátur með sjálfum sjer, og segir: 
„Komdu, lagsmaður, við skulum sækja snöggv- 
„ast peningana". Maðurinn fór að hlæja, og 
Imgsaði, aö hann væri ekki með öllum mjalla, 
en iór f)ó. Ganga þeir nú sama veg, og guf- 
an hafði farið. Koma þeir J)á að þúfunni, og 
grófu hana upp. $ar fundu {)eir kút, íullan 
af peningum. Fóru þeir síðan heim aptur að 
tjaldinu til lagsmanna sinna, og sögðu þeim 
upp alla sögu, um drauminn og gufuna. 



130 

28* Ijeffsteinninn yfir^Kjartani Ólafssyni. 
Kjartan Olnfsson er grafimi á Borg á Mýr- 
um. Leiði lians er fyrir |)verum kórgaíli, og 
snýr i iiorður og sufiur. ^að er fullra fjögra 
'álna langt. Á leiöinu liggur rúnasteinn mikill. 
5að er haulusteinn digur og lítifí styttn en leiö* 
ið. Kiinirnar á lionum eru lítt l'æsilegar, og 
sumar með öllu ólæsilegar. Jað, sem lesið 
hefur verið, er svona : „Her hvílir halr Kjartan 
„Olafsson'*. Steinninn er brotinn i sundur i 
marga bútaj og segja menn, að bóndi einn á 
Borg hafi gjört það. Svo stóö á, aö bóndi ætl- 
aði aösetja niðnr smiöju sína fyrir sláttinn eitt 
simiar. Vantaði liann þá laglega steina i allinn. 
Ilann tók {)á stein Kjartans, og braut hann i 
sundur, og lilóö aflinn úr brotunum. Um kveld- 
ið gekk bónditil livílu. Ilann svaf einn 5 dyra- 
lopti, en vinnumaður lians svafí skála eða bað- 
stofu. Um nóttina jdreymdi vinninuanninn, aö 
maöur kom aö homim, mikill vexti ogþrekleg- 
ur. Hann segir: .„Bóndi f)arf að finna þig á 
morgun, þegar J)ú kemur á fætur". Vinnumað- 
ur vaknaöi um morguninn, og mundi draum 
sinn, en gaf ekki gaum að honum. Leið svo 
fram uhdir dagmál. Fór honum f)á að lengja 



151 

eptir bónda, og fer til hans. Liggur f)á bóndi 

5 rúmi sinu. Vinnuniafturinn spyr, hvort Jiann 

vaki. Bóndi segir, svo sje. „En liejrftu", 

segirthann,' \ýmig-dreymdi' I nótl, fiað kom 

„hingað niaður upp á loptið, llann var mikill 

„vexti og þreklegur," vel limaftur og aö öllu 

„hinn ásjálegasti. Hann var í dökkum 

„klæftuni, en ei gat jeg sjeö í andlií hon- 

„um. Mjer f)ótti hann segja við mig: „„lUa 

' „„gjörðir í)ú, er j)ú tókst steininn minn í gær, 

„„og brauzt hann í sundur. llann var sú eina 

„„minning, sem lijelt nafni nn'nu á lopti, og 

„„{)essarar minningar gaztu ekki un?»t mjer, 

„„og skal þess gvimmlega hefnt. Láttu nú 

„„þegar hrotin út á leiöi mitt á morgun i 

„„f)eirri röö, sem áöur voru ]íau. En fyrir 

„5,í)aö, aö {)ú hrauzt stein minn, skaltu ahh*ei 

„„framar lieihmi fæti á jöröu stiga"". „Uni 

„leiö og hanu mælti {ietta, snavt haiin klæöi á 

„mjer, og {)á vaknaöi jeg, og þoUli ei við fyr- 

„ir verkjum, en jeg |)óttist sjá svip maimsins, 

„er liann fór ofan af lojitinu. Ætla jeg", segir 

hóndi, „af> þetta liafi veriö Kjartan, og skalíu 

„nú taka stein hans, og leggjá hrotin á leiöiö, 

„eíns og áöur voru {)au", Vinnumaöur gjöröi þaö. 

0* 



135 

H 

Sagan segir, að bóndi hafi aldrei orÖið heill 
lieilsu, og jafnan lifaö vib örkuml. 

' 29, Leiðslan og s/'ónirnar, 

Einu sinni var prestur. Hann var ágjarn og 
ranglátur. Svo bar til, að hann var beÖinn að 
skíra barn fyrir fátækan mann, Prestur nennti 
{)vi ekki, og (ló svo barnið óskírt. Eptir þessu 
var hann í öðrum embættisverkum skeytingar-'- 
laus og ósvifinn. Einu sinni var prestur úti i 
kirkju. Kom þá til hans maður, og bað hann 
að g<'inga út meðsjer. PrestUr gjövÖi ^aÖ. 5eg- 
ar þeir koma út fyrir dyrnar,, sjer prestur ker 
mikiö við dyrnar. "ÞaÖ var aflangt, og var blóö 
öðrumegin, en mjólk hinu megin. Presturundr- 
aðist f)etta mjög, og J)að þó ínest, aö ei skyldi 
mjólkin og blóðið renna saman, |)ar sem ekk- 
ert skilrúm var þó á míUi þess. Hann spurði 
aðkomumann, hvað þetta þýddi. AðkonuunaÖ- 
ur segir, hann skuli seinna vita þaðí ^eir 
gengu nú út úr kirkjiigaröinum, og koma á 
völlu eina. $á kemur íugl fljúgandi, og sezt 
á höfuð prestinum, og kroppar fast. Prestur 
œtlar að losa fuglinn úr hári sjer, en gat ekki. 



Ilann bíí^ur aðkomuinanninn að hjálpa sjer. En 
hann sagftist ei mega það, aö svo stödflu. Ganga 
þeir enn nokjcra stund, og konia aö á einni. 
$ar sjer prestur foss í ánni, og stendur maður 
Tindir fossinum. Sá gín undir bummni, og 
rennur hún öll ofan i hann; en hvergi sáhanii 
vatnið renna úr manninum. Prestur spurfti, 
hvernig á þessu stse?»i; en aftkomumafíur sagfti, 
hann skyldi fá að vita það seínna. $ví næst 
komá f)eir aÖ öðrum fossi. "þar stendur og 
maður, og gin undir bnnunni, en vatnið ranu 
út um hann allan, eins og njarðarvött. Ei fjekk, 
prestur að vita, hvað f>etta fiýddi. Enn gengu 
þeir, og koma })á í graslendi fagurt og haga 
góða. 5ar sá prestur tvo sauði. $eir voru 
allt af að berjast, og vildu reka hvor annau 
burtu, svo f>eir gáfu sjer ei tíma til að bíta, 
og voru Ijótir og lioraðir. $etta f)ótti presti 
undarlegt, en fjekk ekki að vita, hvemigá })ví 
stóð, eða hvað {>að f)ýddi. Hjehlu {>eir {>á enu 
lengra, og komu nú á hrjóstruga heiði og gras- 
litla. Var f)ar varla annað, en grjót ogsandun 
5ar sá prestur enn sauði tvo. Jeir lágu hvor hjá 
öðrum, eins og bræður, og voru feitir og fall- 
egir, eins og f)eir væru í bezta haglendi. Enn 



134 

geiigu þeir áfranl, og sá [)á prestur höll mlkla 
og fagra, svo alclrei hafti hann áÖur sHkt sjeö. 
Unihverfis höllina voru grænir yellir, og ang- 
aöi lyktin af hlóniununi á vellinuin í móti þeint. 
$ar voru alls konar söngfuglar, og sungu þeir 
nijög yntlislega. 1 liöllinni sjálfri heyröi prest- 
ur glauni og gleöi, söng og hljóöfæraslátt. Allt 
var lijer svo yndislegt og fagurt, aö ei mátti 
hugsa upp meiri fegurö. Prestur segir \m viö 
aökomumanninn. „Nú ætla jeg ekki aö fara 
lengrajlofaöii mjer aövera hjer". „Nei, hjermáttu 
ekki vera", segir aökomiunaöur, „J)jer er ætl- 
aöur annar staöur**. Gengu f)eir f)á enn nokkra 
stuntl. 3&á sjer prestur liús eitt. ^aö var aö 
öllu gagnstætt Iiinu fyrra. Ótlaun lagöi þar á 
móti þeini, allt var antlstyggilegt ogljótt. 5» 
segír aökomumaÖur viöprestinn: „Ujer skaltu 
vera. $etta er sá staöur, sem {)ú og allir illir 
menn eiga aö vera á". „Æ", segir prestur, 
„lofaöu mjer hurtu hjeöan, og kenndu mjerráð 
til, aÖ J)etta veröi ekki" iriinn bústaöur". ,,5aö 
skal jeg gjöra", segir aökomumaöur, „og vit 
|>ú, aö þetta er kvalastaöur vondra nianna, 
getur f)ú umílúiö hann, meö |)ví aö bæta ráö 
|>ittj og iörast iUgjöröa þhma". Prestur játti 



135 

því. Siierii J)eir nú aptiir, og komu að hhui 
fagra Imsi. „$etta er sá staöur, sem búiuii er 
góðum möiimim og guMirædtlum", se'glr að- 
komumacW. ^En ei máttu lijer vpra, uema {m 
bætir fíig". Siðan koma þeir afi sau5unum þeim 
spöku. ^Jetta eru góMr menn og ánægðir", 
segir aftkomumaður, „en binir sauftirnir þýöa þá, 
er einatt vilja meir, og altirei eni ánægöir. 
$eir {)rifast ahlrei, f)ó þeir sýnist bafa alls 
nægtir". $essu næst koma j)eir aö fossuimm. 
$á segir aökomumaöur: ^Hjer sjer \m dæmi 
|)ess, er drekkur í sig ranglætið, sem vatn, en 
lætur f)aö ei festa rætur hjá sjer, en hinn mað- 
urinn er dæmi f)ess, sem drekkur í sig rang- 
lætiö, eins og vatn, og elur f)aö æ meÖ sjer". 
]Því næst komu f)eir aö kerinu viö kirkjudyrn- 
<iY. $á segir aökomumaÖur: r}^}^^ sjer f)ú 
blóö f)að, er j)ú befur sogiö út af þeim fátæku, 
og f)aö, er f)ú befur tekiö af f)eim ríku. ^að 
getur aldrei blandazt saman, og máttunúbæta 
f)eim fátæku, og gjöra meiri jöfnuð á f)ví, er 
f)ú tekur af fátækum og ríkum". „En losaöu 
nú fuglinn úr bári mínu", segir prestur við að- 
komumamiinn. „$að skal jeg gjöra", segir 
hann ; „en þú skalt vita, aö f aö er hefndarandi 



136 



barns fiess, er þú synjaöir skíriíar". Tók hann 
|)á fuglinn burt, og bvarf; en prestur gekk ínn 
] kirkjuna, og fjell á knje, og baftst fyrir. 
Gekk hann sfðan út, og ætlaði inn i bæinn. 
mætti bonum prestur. Sá heilsar lionum, og 
spyr, bvér liann sje. Hinn gamli prestur segir 
honum það, og spyr, hvernig á bonum standi. 
Hann segist hafa þjónað hjer, síöan presturinn 
liafi horfiö bjernaum áriö, „og eriiþaönú 7 ár", 
.segir bann. Sá þá binn gamli prestur, aö líann 
hafííi verift í f»essari leiöslu í 7 ár. Ljet hann 
sjer vsjónirnar aft góöu verða, og bætti ráð sitt, 
og gekk i klaustur. 



30, Syndapokarnir, 

Einu sinni var prestur mjög vandlætinga- 
samur. Hann kenndi mðnnum hart, og sagöi til- 
heyrendum sínum bræsnislaust til syndanna. f - 
sóknínní bjókona ein gömul. Hún kom sjaldan 
sem aldrei til kirkju, og átaldi prestur hana 
opt fyrir þaö, og kvað Jiún mundi naumast fá 
inngöngu í himnariki^ ef hún vanrækti svo mjög 
kirkjuna. Kerling hirti ei um það, Leið svo 
jiokkur timi. Einu sinni sýkist kerling. Lætur 



137 

liún {)á sækja prest, og biftiir haiin aft Jyónusta 
6ig; f)ví hun segist vera mjög angruÖ orðin af 
iUgjörðum mannanna. Prestur bregður vift skjótt, 
og íinnur sjúklinginn. Ætlar hann nú að fara 
að telja um fyrir kerlingu, f)ví hann sá, a5húu 
var nijög angruð. Kerling segir, að bannskuli' 
fyrst heyra, hvað sig angri niest. Presturjátti 
'því, og hlustar nú vandlega á sögu syndararis. 
Kerling segir f)á; »M5g dreymdi fyrir skömmu, 
,,að jeg {)óttist koma til himnarikis. ^ar barði 
^]eg að dyrum, {)ví rajer var kalt, og vildi jeg 
„komast í húsaskjólið. $ar koni maðurtil dyra, 
„og hafði stóra lyklakippu í bendinni. Jeg spurði 
,,hnnn að heiti. Hann sagðist heita Pjetur, Kann- 
^aðist jeg {)á við manninn, og bað hann að lofa 
„mjer inn. Pjetur segir „nei, hjer áttu ekki 
„að vera". „Æ lof mjer inn, sagði jeg, mjer 
„er svo ógnarlega kalt; lof mjer rjett inn fyrir 
„hurðina". „Nei, það erafog frá", segirPjetim 
„Jeg sá, að þar var ógnastór skemma á hlað*- 
„inu, og bað jeg þá Pjetur að lofa mjer {)ar 
„inn. $að sagði hann jeg skyldi fá, og lauk 
„nú upp skemmunni. $á varð jeg fegin, og 
„hljóp inn, en Pjetur stóð i dyrunum. En 
„^egar jeg kom inn, sá jeg {)ar ógnarlega 



138 

„stóra lilaöa af pokuni, stórum og sniáum. 
„5eir voru allir fullir af emliverju, og buiuliö 
^íyrir opin. Jar voru líka sjóvetlingar, og {)eir 
„voru líka fuUir sumir, en ekkí nenia í j)uml- 
„unum á sumum. Jeg spurði Pjetur, hvaö i þessr 
„um pokum vseri. Hann segir f)aö sjeu syndir 
5,mannanna. Má jeg ekki fá að sjá pokann 
„prestsins m^ns, segi jeg, liann et víst ekki stór". 
„Nokknö svona'^', segir Pjetur; „skohaftu, hann 
„er J^arna", og um leift benti liann nijer á ógn- 
j^arlega stórai> sekk. ]Þá gekk öldungis yfir 
„mig; f)ví það var langstærsti. sekkurinn. Ilvaða 
„ósköp"! segi jeg, j^en livar er pokinn minn 
5,f)á, hann held jeg sje ekkert srtiásmíði". „Jeg" 
„læt {)að vera", segir Pjetur, og bendír mjer á 
„einn sjóvetlinginn, sem ofurhtiö var i i þumlin- 
„um. Nú gekk hreintyfir mig, og fór út. Skelldi 
„þá Pjetur apturskemmuhurðinni, og hrökkjeg 
^jupp við það. $etta er nú það, sem angrar mig", 
-segir kerliiig, „og því Ijet jeg sækja yður, að 
5,jeg vildi segja yður frá þessu". Presti fór 
ini ekki að finnast til, og hafti sig á burt hið 
skjótasta, og varð ekki af þjónustugjörðinni. 



iá9 ■ 

31, þo r b j ö r n Kó l k a. 

Hafnir er bær nefiKlur, liann stendur norö- 
ur á Skaga í Húnavatnssý^lu, og er J)ar bæna- 
I1ÚS5 sem Hofs])restur þjónar nokkrum sinnum 
á ári. Bærinn í Höfnum stendur reyndar kipp- 
kornfrásjó, en íiskivev er þar gott, sem Hafn- 
ir eiga land aft viÖ sjóiiui, og voru f)ar margar 
verhúöir aö fornu á Haínalóö, og kallaöar 
Hafnabúöir. Nú eru |)ær ílestar svo fallnar, aö 
ekki sjest nema aö eins votta fyrir sumum, en 
af sumum standa þó liálfir veggir upp úr jörÖu. 
Jorbjöru Kólka hjet sá, er fyrstur Íjó þar, sem 
búöirnar voru síÖan byggöar; og: mun þaÖ vera 
sami maöurinn, sem Landnáma segir aö hafi 
numiö Kólkumýrar, og búiö þar alla æfi (Ln. Kh. 
1843, 184, bls.). Um landnámstímann oglöngu 
þar eptir vaf sóttur sjór af Hafnabúöum meö 
mesta fylgi, og fóru menn þangað bæöi haust 
og vor til vers úr sveitum; |>vi f)ar var fiski- 
sælt jþá, sem nú. Jorbjörn sjálfur var oghinn 
mesti sjósóknari, reri haun einn áttæringi, og 
lengra en flestir menn hafa róiö |)á eöa síöan. 

Einn góöan veöurdag vár f^aÖ, aömennreru 
alskipa frá Hafnabúöuui, |)eir reru og báöir, 
Jorbjörn og bóndinn i Höfimm með skipveijum 



140 

sinuni. Olbogi heitir dýpsta fiskimiö, sem róið 
er á úr verstöft þessari, og er þaft fullar 3 vik- 
ur undan landi. Jangað reni allir |)eniian dag; 
^ví veður var fagurt og blitt, og ólíkt til inn- 

, anáttar. Jorbjörn reri langt úr öllum fiskileit- 
um, eins og hann var vanur. Leið svo fram 
um hádegi, að menn sátu a5 fiskidrætti, og 

' hjelzt enn blíðviðrið; en eptir ])af> fór ab draga 
upp skýbólstra á innfjöllin, leið þá og ekki á 
löngu, áður skinnaköst fóru að koma á sjóinn, 
og þyrla upp moldrokum lijer og hvar lirfjöll- 
um; |>ví af Olboga vatnar yfir allt láglendi. 
Hvessti f)á svo óftum, að um miðmundabil var 
komift særok á landsunnan, og er þab rjettum 
hnifílinn i lanfl af Olboga; enda vöru þá allir 
farnir að leita til lands, nema Hafnamenn, þeir 
keipuðu einskipa eptir á Olboga, 

Litlu síðar sjer Hafnabóndi til Jorbjarnar, og 
þykir honum vera mikiU skriður á skipi hans, og 
jÞorbjörn róa heldur knálega. Jegarhann kem- 
ur á bug við Hafnabónda, heldur hanri upp ár- 
um, og mælti: „Hvort hyggja Hafnaínenn að 
keipa til kvelds". jjEigi er svo varið", mælti 
bóndi, „hitt er heldur, að vjer treystunist ekki 
aö leggja í móti andviðrinu"* Ljet þá jÞorbjörn 



141 

ferju sinni svifa nær Ilafnamönnuni, ogknstabi 
til ])eirra færisenda sinuni, og bað f)á áhonum 
lafa. En þeir brufijöu endanum utan um allar 
þópturnar, og tók svo Jorbjörn aptur til ára, 
llerti f)á veðrift því meir, sem á daginn leið. 
Hjettir ^orbjörn nu fjrst annan fótinn, ogþótti 
Ilafnamönimm þá ærinn gangur á skipinu. Hjeldu 
feir svo á frara inn á miö {)að, sem VatnaslóÖ 
beitir, og er þaÖ mæld vika sjávar noí'öan aí 
Olboga. $ótti þá Jorbirni enn seint sækjast 
róöurinn, svo aö hann rjettlr nú báöa fætur sína, 
og sagÖi: „Beturmá, ef dugaskal, J)víaömörg 
veröur ekkja á Hafnabúöum í kveld*. Rerihann 
J)á bakföllum, og svo sterklega, að skip Ilafna- 
manna var þvi nærallt i sjó, og stóðu þeir allír 
í austri. Voru þeir því svo þrekaöir bæði af 
sjóvolkinu og austrinum, þegar aÖ landi kom, 
að þeir gátu ekki bjargaÖskipi sínu undansjó; 
bar svo ^orbjörn einn bæöi skipin upp í naust. 
Já mælti Hafjiabóndi : ,jTil liverra hiuna litur 
þú, pf^rbjörn, íyrir þaö, að þú hefur bjargaö 
lífi voru"? „Alls ekki hef jeg aö þvi hugaö", 
segir Jorbjörn, „og mun jeg ekki múíur taka 
á aílí minu; en sannast er, aÖ sárna tekur í 
lófum", og strauk þá um leiö. Bóndi þakkar 



honum lifgjöfina, og skildii {)eir ^orbjörn að 
f)ví sírini, og gelvk bóndi heim til Hafna. Ann- 
an dag ej^tir kom bóndi til ^orlyarnar, 
færöi honum 30 álnir vahmáls, og bað bai^n bafa 
í vetlinga'. j.Laklega var dregift", sagöi 5or- 
björn; .jfví nú vantar í alla f^umlana". Bætti 
bóndi bonum enn til 10 álnum, og er ekki 
annars geti5, en að Jorbirni hafi f>á vel likaft, 
$orl)jörn varft sannspár aft því, sem liann 
hafi^i sagt fyrir um skipreikann; f)ví öll skij) 
týndust í veftrinu, sem róift höfíu af Ilafnabúö- 
um um morguiunn, nema þau tvö, sem liann 
reri í land. 

Bær Jorbjarnar hjet Kólka, og dró nafn 
af hommi; þar gengur nes lítísjóinn, sembær- 
inn stóÖ á, er J)aö hátt og víösýnt af, og heitir 
J)aö enn Kólkunes, á nesinu er og bjáleiga frá 
Höfnum, sem heitir Kólka. Aft noröan ogaust- 
an meö nesinu skerst inn vík,, og í innanverftum 
víkurbotninum er sljettur sandur, og gott á land 
aö leggja. I þeirri vík er lendingin á llafna- 
búÖum. AÖ vestanverÖu viÖ nesiö er sker eitt, 
bjer um bil 20 faöma frá landi. Skeriö er á aö 
geta 20 faömírt' á lengd og naumlega 10 faöniar 
á breidd, en uíjókkar til beggjaeiula; í^ví bæði 



143 

ev |)ai^ Jisest og breifiast um miíSjuna, og ekki 
ineð ö]Iu óJíkt fiví, sem skip voeri á hvolfi. ^ab 
er og mál maiina, að Jorbjörn liafi livolft |)ar 
ferju sinni, sem nú er skerifi, Jiegarhann gjörð- 
ist gamall, og Ijet af sjósóknuni, og hafi hauu 
mælt svb uni, aft f)egar bænahúsih i líöfnum 
væri tekíð af fyrir fuUt og allt, nuindi sá mað- 
ur búa á Kólkunesi, sem bæri ga^fu til að bvolfa 
upp skipinu, og mundi þaft verða honum eins 
bappasælt, og f)að befíii verift sjer. AiÝ f^vi 
mæltu er sagt, aÖ Jorhjörn bafi vaftið til lands, 
og er f)ó 5 faðma íljúp i sundinu niilli skers og 
lands. ^fígar bann var kominnábnul frá skip- 
iuu, segja menn, hann hafi kveðið vísu t!I að ' 
visa mönnum á fiskimið |)að, sem hann var 
vanur að róa á, og Sporðagrunn lieitir; vísau 
er þannig: 

„Mið veit jcfr mörg: 

„AfalldetE íi líjörír, 

„hirði jfigf ei, þó Kíillliak Kaii 

„Iviprin^sfjíill f í Lcynidali. 

„Konii fjá eng:inn kolniúlujrur lir ka/í, 

„J>á mun öríleyða á öllu norÖurhaíi". 
Kkki viln mcnn með vissu, hvort nokkur hel'urkoiniÖ 
á íiskimið þctta, en J)ö cr mæit, aÖ eiun niaöur haíi hitt 
þaðsíöan, cntla haíi l>ar staöiö íiskiu' á hvcrju járui á IH 
faöina tljúpi. En valt er á aÖ ætla, aö þaö haíi verið 

I 

; 



mid {>orbjarnor; ])vl að {lYcrmiðin (ausiurmiðin) ætlamenti 
að vanti í vísuna. ,,I^latk1ettur" á Jíklega að vera íiama 
sem nú er kallað Bjargaklettur (Bjargastapi), en Björg 
heitir bœr í býggöarlagi því á Skaga, sem „í IVesjum" 
heitir, og er klettur eða stapi þar l'ram undan í sjónuni, 
scm dregur nafn af bæ þcssum, og heitir Bjargnstapi. 
|)cnnan stapa mú vel kulla „MetUIctt", bæði af {tví, að }iar 
cr rituvarp, og af bæjarnalninu „Björg", því björg er sama 
tíí'tíi matur. J>essi klettur (Bjargastapi) mun eigaaðjaðra 
Króksbjarg, scm í vfsunni er kailað „Björg". Króksbjarg 
cr inuar mcð Ilúnaílóa, cn Bjargastapi; mun því ciga að 
róa beina leið undan miði þessu norður og vestur, á með- 
an ekki valnar yfir það, þangað til „Kallbak" (Kaldbak) 
kcmur í Ijós. „Kallbak" hcitir fjall eitt inn á Kefasvcit á 
Skngaströnd, og skal þá enn róa, þangað til það fjall 
„kell, (ber í) Kipringsfjall í Lcynidíji". „I^eynidalir" 
munu eiga að vera sama sem þjófadalir, scm að fornu 
hjetu „llvinverjadalir", norÖan undir Langajökli, og á 
„Kipriugsfjall" Uklega að vcra eitlhvert fjall í þeim eða 
nálægt þeim; en varla getur „Kipringsfjall" 'verið sama 
scm Tjarnarfjall í Nesjum, eins og sumir segja, því það 
cr svo lágt, að^íir .það hlj'tur að valna, þegar svo langt 
er koniió norður í haf, að afstaðan sjáist af þjófadölum. 
£ru þetta því allt laugmiöa^eða suðurmiöin, cn ekki þver- 
mtðin cða úustui'mióin á vSporðagruuni. 



